Y GREFYDD 
GRISTIONOGAWL; 


Wed1 ecu crynoi gan yr. 


ESCOB USHER. 


2 Tim.-1.13. 5H 
By dded gennit furf yr qracrads. M 
ion iachus, y rhai a  ghwaift* 


er re 
= Griſt Jeſu. ""42Y 


I 


no yn Llundain gan Alice Grove, 
ny Flwyddyn 268467555 


i 
i 


| LEYFBSGELL 
| GENE DLAETHOL 
'"  cvany. | 


—=. 


I re ot , 


PE om, 


PRIFANNAU 


Y Grefydd Griſtionogawl. 


bh — 


HOL 


Rs 


Gair Daw ,cynhwyſedig = yr 
yſgrythyrau. Tr holl ſcrythur ſydd wefli 
rhoddi gan ohrydelianth Dduw, ac dd 
W fuddiol i athrawiacthu, 3 mg 2Pct.Is 7 

19. 2 Tim:3.15. or ag NE: 5 

Holi. Pa beth yw *r Scrythwan bynn 

Atteb. Yſgrythyrau (vs ATE 
wyd gan Dduw ei hunan, cr om athr- 
ayiaeth berffaith iw eglwys. iſeryr 
thur {av fpdd bl ith. Nona yp din wp 

i iechygwriaeth,' trmy'r ffydd 142 ya 4 brit 

Jefne. 2Peta.2, 2 TW 3-336 I "Y 

Ole .* 


"RY i” 


as MI CU —— er nr —_— _ ——— —— <——_—————— 


! 


4 Prifamnan TY Grefydd. 


' Hol. Pa beth yr ydych chi yn ei gaſalu 

oddirorth hynny ſef fod Duw yn Awdur ir 
Scrythyrau hynny ? 

Atteb. Eu bod gan hynny, o argoeT 
tradiogelaf ac vchelaf awdurdod. Y mae þ 
ganddynt Moſes o'r prophwydi gwrandawant 
—_— hwy. Luc. 16. 29. Gal.1.9, Eſay. 

» 20, : 

Hol. Pa fodd y maent yn gwaſanaethu i 
athrawiaethu yr eglwys yn Berffaith ? | 
. Atteb, Yn gimaint ai bod yn ddigonol | 
in hathrawiaetha yn holl byngciau y |} 


; F fydd yr rhai yr ydym ni rwym iw cre- | 


at 


_ Ww» v 0 »-- we a me 
OS IE * —_ £ G : 
»——— _ > = —_— 


 e. 


267”; 2; ip 
id " ” TY IT 
ul . 
4 
- 


du, ac ynyr holl ddyledion daionus ar 
yr ydym ni xwwym iw harferu, Fel y by- 
ddo dJn Duw yn berffaith, wedi ei ber- 
Feithio i bob gweithred dda. 2 Tim. 3. 
10,17 | 
Hol. Pa beth yr ycb yn ei addyſgu o byne | 
WE | 
Atteb. Fod yn Ddyled i ni, ein gwneu- 
thur ein hunain ya gydnabyddus ar Scry- 
thyrau SanRaidd hyn, ac na Dderbynni- 
om vn ddyſgeidiacth heb ei {ail ai warant: 
oddiyno. Dyſcont ac edrychont am wneie- 
tbur. boll citia'r- gyfraith. - Derbyniafant | 
DnB Y gair 


__ 


Griftianogol. | | bo | if 
y gair gan chmilivr ſcrythyrau beunydd, 
Deur.31.11,12, Pm 35- Joan: 5: 39- 


ACP.17.11. 1 Con 4.6 
Hol. Pa beth yp 'prnge epntaf 0 gre- 


re I f3dd yr ycb chit iw ddyſgn allan o ſandt- 


aidd air Daw ? 
Attch. Naturiacth neu anian Duw.. 
Hol. Pa beth yw Daw £ 
Atteb, Duw ſydd Yſpryd, tra pher- 
faith rradocch hollelhuiges thra- ſanQaidd, 
Joan 4. 24. Dadc.1.8. AQ. 17. 24, 25» 
Dihar. 8. 4. 1 Tim.1:17. Job 9. 12, 13. 
Jer.10.12, Exod.3 46,7. Plal.147.17. 
Hol. Pa beth yr ych yn e& feddwl wrth 


alw Duw yn Tſpryd ? 


Atteb, Nad oes iddo vn corph ollawl, 
ac am hynny na feddylid i-fod ef yn de- 
byg i ddim a <llid ei wiled a golwg, dyn. 
1 Duw anweledig. | Gol:1.15- _— 
Deut.4.12, 15.16, 

Hol. Pa nifer o dauwiau ſydd ? 

-Atteb, Un Duw yn vaig eithr tri pher- 
(on... I Tim. 1.17. Eph.4.5,6. 1 Cor.8.4, 


Dcut. 4.35.39. Math. 28.19. I1Joan5.7.. 


Hol. Pa vn yw 'r perſon cyntaf ? |. 
 Atteb, Y lad yr hwn ſydd yn cened- } 
lu-y wab, A 3 Hot... 


gu 
+» , 54% % {* 
. JS, C.* 


Bw. Hf > 
H « 


6 Prifanmu Y Grefydd 
Hol. Pa vn yw'r ail ? | 
Atteb, Y mab cenedledig gan y Tad. | 
Heb. 1.3, 5- 1 Pet.1.3. Eph. 1. 3. Heb. 
I. 6, Joan. I. 14, Phil. 2. 7, Joan, | 
5.26, 
Hol. Pa vn yw *r trydydd ? 
Atteb. Yr yſpryd glan yn deilliaw 
oddiwrth y tad ar mab. Jon.15.26, Gal. : | 
4. 6. | 
| Hol. Pa heth a wnacth Duw cn grwneu- | 
( thar y byd'2 . | 
! Attth. Efe o flaen_ holl amſer trwy & 1 
| gyngor digyfnewidiol a drefnodd- bob 
thiw beth a ddigwyddai. Acts. 2, 23, 


ac 15. 18, Pſal.33.11., Eph.r.11. fi 
- Hol, Tm mba fodd y cafas yr holl bethan | t: 
ex dechreuad ? 6 


Atteb. Yn nechreuad amſer pryd: nad }f 7 
oedd vn creadur, vn rhiw ſylwedd, y 
creawdd Duw trwy ei air yn vnig,yr holl I 1 

| bethau mewn ysbaid chwediwrnod. Tn iN 
y dechreuad y creawdd Duw y nefocdd a'r | ( 
ddaiar. Gen.1,1. Heb.11.3. Exod.20.11. 
Dad. 4.11. | N 
Hol. Pai rai yw *r prif greaduriaid ? 
Aneb, Angelion a dynion, _ - 
Tack, 


Hol. Pa beth yw naterieth Angellon . 


Atteb. Y maent hiwy ollawl yn yſpry- 
dawl, heb vddynt hwy ddim corph, Heb: 


A 1.14. Col.1.16. 


Hol. Pa beth yw naturiaeth dyn? 
Attcb.Y mae ef yn gynwyſedig o ddwy 
amriw ran, fef corph ac enaid. Gen.2,7. 


: Heb.12 oY. 


Hol. Pa beth yy rcorph? _—- 
Atteb. Y rhan ddavarol-o ddyn oddi- 
allan, a wnaethpwyd yn. y Pr whey 's 
Iwch y ddauar. Gen. 2.7. Gene3.19, 
Hol. Pa beth yw'r enaid? + 
Atteh. Yr orpdal- ran 1. ddyn oddi- 
fewn, yr hon ſydd anfarwol ac ni eill fych 
farw. Nag ofnwch rhag y rhati a laddant y 
corph, ae ni allant ladd yr enaid. Preg.12. 
7, Mar.10.28, Dad.6 9. 2Cor. 5.9, 
Hol Pz fodd y darfu 7 dap wneutbur 
dyn yn y dechreuad ? | 
Atteb. Yn ol ci ddull ai adelw <& hun, 
Gen.1.26. 2 
Hol. Tm mhale yr oedd delw Ddaw im © 
weled yn enwediccaf ? 
Atteb. Ym . mherfleiddrwydd ei dde- 
all, a rhydd-did a faneiddrwydd ci 
A4q. emyllys. .. 


ri. x v4. a ES / 4s 
\ ) ” ng = £ 4%, 
* 2 * 


8 Prifannas 'Y Grefydd | 

ewyllys. Tdyn newydd, yr bwn y1 of Duw | 
8 grewyd mewn cyſiuwider. a gwir ſanfeidd- | 
rpzad. Col.3.10. Eph4.24. Preg.7.29. 
_ Peſawl dyn 8 greuwyd yn y dechreu- 


ad ! | 
. Htteb. Dau, Adda y gwr, ac Efa yl 
wralg, oddiwith yr hyn ddau, yn of 
hynny y deilliawdd ac yr hanodd holt. 
ddynawl ryw, Gen.1,26,27, Gen.2.18, | 
acts 17.26. r Tim.2.23s | 
Hol. Pa bethy mae Duw yn & wneutbar 
yn ol y creadigacth ? "i 
Atteb., Trwy ei ragymweliad .y mae + 
«fe yn coleddu a llywodracthu ei .greadu- 
raid, a holl bethau perthynaſol vddynt. 
In Feſut a'u battebodd hmynt, y mae fy. 
Nlad yu gweithio byd yn byn, ac yr ydwyf | 
finneu yn gweithio. J02.5.17: Nehem. 9.6; 
Plal.119.91. Heb.1.3.11, Aq.17.26,2, 
Math.20.30. Diha.16.33. A | 
.” Hol. Pabeth a ddigwyddodd i Angelion 
yn ol eu creadigaeth ? 
 Atteb. Rhai o honyrt a arhofaſant yn 
| y ſtat ſanctaidd yn yr hon. y creuwyd 
ll -hwy, rhai o honynt a gwympodd ac 4a 
if acthant yn ddiafoliaid. 2Pet. 2.4, Joa.s. 
T1 s C ; 2 4 


Griftianogol. 90 


24. I Joa.3.3. Math. 15. 32,41. Joa8. 
id. | 44+ /8 JOW3obe 
Lb Hol. 4 eill yr Angelion da gwympo yt 
Y ol byn 


| Atteh. Na allant, eithr hwy a barhant - 
' Y Þ. bob amſer yn eu fancteiddrwydd: ai de- 
oY dwyddwch. 1 Tim. 5. 21.. .Math.18.r0. 
F Luc.20.36. | 
'S, | Hol. 4 eill yr - Angelion drwg fyth ynnill - 
y cyflwr cyntaf a gollaſant ? . — 
_ Atteb..Nirchint ond eu poeni yn vifern - 
'S byth bycthol heb ddiben. 1r angelion y rhat : 
1c Y x: cbadwaſant eu goruchafiaeth: eithr @ + 
lu- adawſant: eu trigfa.eu bun, a gadwodd efe © 
mewn cadwynau tragwyddol tan dywyllweh,_. 
DY ifam y dydd mawr. 2 Pet.2.4.. Jud. 6. . 
pf | Mat. 25.41. Dad.20.10. 
Hol. Pa- fodd y grynaeth Dum 4 dyn * 
wedi ei wnenthur ef ? © { 
- Atteb. Efe a wnacth gyfammod a-chyt- J 
'oN i tundeb ag 4dda,.ac ynddocet a holl ddy- } 
4 nawl ryw. Mal. 2. 10..Gen.2.14; Rhws Þ 
2.3%. -— 
ya | Hol. Pa beth yr oedd dyn' yn - rhom-iw | 
TY rnentbur trwy r- cyfammod- bon? F| 
$6 Atteb. I barhau i fod mor ſanQaidd, 
> oo A 5 -. 75 ac] 


TO Prifannau Y Grefydd 
ac y gwnaethai. Duw ef yn y cyntaf, i 
gadw holl orchymynnion Duw, a byth 
heb dorri vn © honynt. Luc. 10. 26, 27. 
Rhu. 7.7, 12,14, Gal. 3.10,12, 1 Tim. 
HJ. 

Hol. Pabeth a addawedd Duw i ddyn os 
efe fal hyn a gadwai ei orchmynion ef ? 
1 Atteb. Parhad ei Ffafor, a bywyd tra- 
;. © - gwyddol. Gal. 3. 12. Lu. 10. 25;26,27, 
'_ 28, Rhu.7.10.ac 10.5. 

Hol. Pa beth a fygythiedd Duw wneuthur 
7 a os ef a bechai a- thorri ei orchmynnion 
ef © 
Atteb,. Ei felldith ofnadwy a marwo- 
laeth dragwyddol, Gen.2.17 Gal. 3.10. 
Levit.26.x4,15,16. Deut.28. 15, 16. ac 
29.19.20. - 

Hol. 4 barbaodd dyn yn yr ufudd-dod 
hwnn, yr byn oedd ddyledus arno i dduw ? 
Attebh. Na ddo : Canys Adda ac Efa 
'gan vfaddhau yn hytrach t gyngor y 
eythracl , nag i ochmynnion Duw a 
i fwyttaſant or pren gwaharddedig, ac felly | 
{ 'zgwympaſant yrmaith oddiwrth Dduw. | 
| Gen.3. Preg.7.29; Jo7.8:44- Rhufi5. 14, 


F 29. 
fy Hol. 


Griſtianogot” ©. IF.” 
Hol. 43 byn oedd beched  Adda acEfa yn 
vnig, neu ydym ni yn exog- or unrhir ? 
7, Atteb, Nyni oll ydym blant  iddynt 
m. hwy, ydym cuog or vnrhiw-bechod, Ca- 
nys ni a bechaſom eu gyd :ynddynt hwy. 
' os  Rhu.5.12,14,15,16; . = 
Hol. Pa beth a gynllynodd y pechod yma? - 
ra- Atteb. Colledigaeth o ddelw: Dduw, 
jr a llygredigacth anian-a dyfodd mewn 
dyn, yr hwn a elwir pechod dechreuol. 
ur neu gwreiddiol, Gen. 5.3. ac $.28.P{3,51. 
on 5. Job 14. Rhu. 7. 14:18, Ephe.22,23. 
| Hol. Tm mba beth y mae 4lygredigaetb 
= atian dyn yn Sefyll ? © ; 
4 Atteb. Mewn chwe pheth yn beta. 
AC Hol. Pawn yy cyntaf ?. * 
| Atteb. Dallineb ein dealldwriacth, yc | 
& hwn ni ddichaon ſynnied y pethau ſydd © | 
Dduw. 1Co.2.14. Jer,24.7. Eph.4.17,18.F 
Hol. Pa beth yw'r ail? : | 
Attch, Abergohad y cof, anghymmwys ] 
i goho pethau daionus. Deut.3.18. Pal. 
119. 6, Diha.3.1. Pſal.106. 21; - | 
Hol. Pa beth yw'r trydydd ? | 
Atteb. Gwrthryfelgarwch yr ewyllys| 
ax. meddwl yr hw: ſfydd ai- gwbl 
CE RO. — 


| 
p 
[ 
| 
: 
£ 
: 
L] 


.v» OS R- 


WERF wy PRE AIR Tu RT 


- 
_ 


12 ' Prifannau T Grefydd 


duedd ar bechu ac yn ollawl yn anvfudd i= | 


1 
ewyllys Duw. Rhuf. 8. 5,6. Phi.2.13: .\l 
Epheſ.4.12. ' NF 
| Hol. Pawn yw *r pediberydd ? * 'H 


Atteb, Anrhefnedigaeth  y . chwantau; | 
megis Ilawenydd, trymder, cariad, digo- ft 
faint, ofa a*r cyflclibs Rhu.1.26,-ac 3... We 
12;13., Gal.$.24. | l 
Hol. Pe beth yw *r pumed ? £0 gy 
Atteb.' Ofn, a therfyſgedd 'yn:y gyd+ 
wybod, -gan cuog.farnu lle'nas dylai, ac 
| elcuſodi y peth:a ddylai ci. cuog-farnu. 
| Pr diffpdd balogedig yw byd yn oed eu medd- 
| wl J's cydwybod. Tit.1.15,16.. Heb.10. 
| 22, Rhu.7.9. Joan. 16.2. 

Hol.: Pa beth-yw r chweched ? 

Atteb.: Pob aclod or-corph ſy *n dyfod 

. offeryn parod i wneuthur anwiredd. 
ob.31.3. Rhu.6.-13,19, ac 3.3-14,15. 
| 2Pet.2.14. Plal.119.37.- » 
| Hol. Pa bath yw r Ffirwytbau ſydd- yn 
| deilliaw- oddiwrth -y Iygredigaeth. anianol 
byn? De an» rd, 
k Atteb. Pechodan- gweithredol,- trwy 

. thai, y torrwn- ni orchmynnion 
Dung yn. holl yrfa cin heinioes*- Rhu.6, 
- 16,1 7» 


| 
| 


;  Griſtianogol.” "82 
= MN 16317: ac7.5. Gal.5.19,20,21, Math.15. 


.- | 9: Math.12.34,35,36. 
Hol. Pa fodd yr ycb chwi yn torri gorchy- 


 mynion Duw ? 
; i Attob. Mewn meddwl,' gair, a gwei- 
- \Sthred, heb wneuthur yr hyn a ddylem ni 
Y ci i wneuthur, a gwneuthur yr hyn..ni ddy- 
| lem ni ei wneuthur. Ad.8.22, Jac. 3. '2. 
Mat.25.42,43. Efay.. 1.16,17.: 
Hol. Tan ba ryw goſj pedigaeth y mae ays 
| by _ at berwydd ei ddechrenol fi i weitbredol 
betho 
Atteb. Y mae ef tan -holl blaau Duw 
1n y bywyd hwn, a phoenau didrangce- - 
Wis yn vffern yn ol y bywyd hwn ? Deut. 
28,45. Luc 16,23,24- Mat.25.41. 
Hol. A Ddarfu i Dduw adet dyn yn y 
wWiwr echrys byn ? © 
Atteb. Na ddo, eithr oi rwydd: ddihae- 
dedigol drugarcdd, efe- a ddacth. i gy- 
ammod newydd a dynol ryw: Ezec.16., 
0,62;.Zac.g.1t, Jer.Zl.11. 
Hol. Pa beth yr ydis » ei gymg 5 dayn 
: y cyfammod newydd byn ? - 
Anteb. Gras a- bywyd vm a 
jy ya: Rs ir -holl-rala - 


"a0 * Prifannau Y Grefydd 


Epheſ.4.12. 
| Hol. Pawn yw *r pedwberydd ? * 


12,13, Gal.5.24. 
Hol. Ps beth yp *r pumed ? © | 
Atteb.' Ofn, a therfyſgedd 'yn:y gyd-> 
wybod, -gan cuog.farnu lle'nas dylai, ac 
| elcuſodi y peth: a ddylai ci. cuog-farnu. 
| Pr diffpdd balogedig yw byd yt oed ex medd- 
| wl au cydwybod. Tit.1.15,16.. Heb:10. 
I2, Rhu.7.9. Joan. 16.2. | 
| Hol.:Pa bethywr chweched ? 
Atteb.: Pob aclod or-corph {y *n dyfod 
. offeryn parod i wneuthur anwiredd. 
ob.31.3. Rhu.6.-13,19, ac 3.3-14,15. 
| 2Pet.2.14. Plal.119.37- 
| Hol. Pa bath yw r Ffrwythau ſydd yn 
| deilliaw- oddiworth -y lygredigaeth. anianol 
| 1? : : Fo $I 
bi Atteb. Pechodan- gweithredol, trwy 
- Thai, y torrwn- ni orchmynnion 
Daw yn. holl yrfa cin heinioes*- Rhu.6. 


duedd ar bechu ac yn ollawl yn anvfudd i-W 
ewyllys Duw. Rhuf. 8. 5,6. Phi.2.13: . 


 Aitteb, Anrhefnedigaeth y . chwantav; 
megis Ilawenydd, trymder, cariad,  digo- * 
faint, ofa ar cyflclibs Rhu.1.26.-ac 3.. | 


16,17. 


Griftianogol.” 23 
i W16;17: ac7.5. Gal.5.19,20,21, Math.15- 
» . W390. Math.12.34,35,36., | 
= Hol. Paz fodd yr ycb chwi yn- torri gorchy- 
Emynion Du * : | 
Attob. Mewn meddwl,* gair, a gwei- 
thred, heb wneuthur yr hyn -a ddylem ni 
- Wei wneuthur, a gwneuthur yr hyn ni ddy- 
lem ni ei wneuthur. Act.8.22, Jac.:3.2» 
Mat.25.42,43. Efay.. 1.16,17.: | 
Hol. Tan ba ryw goſpedigaeth y mae dy« 
nol ryw o herwydd & ddechrenol &i weitbredol ' 
bethod ? - | 
s Ateb., Y mac ef tan-holl blaau Duw 
yn y bywyd hwn, a phoenau didrangce- - 
| dig yn vflernyn ol y bywyd hwn ? Deut. . 


28.45. Luc. 16.23,2 4. Mat.25.41. 
j| Hol. A Ddarfu i Dduw adet dyn yn y 
Jofler echrys-byn ? + | 
|| Atteb. Na ddo, eithr oirwydd: ddihae- 
{ ddedigol drugaredd, efe- a: ddacth. i gy- 
fammod newydd a dynol ryw« Ezec.16. 
| "= .Zaceg.1 I, Jer.3 [,II, 
ol. Pa beth yr ydis yn ei 3 dayn 

 [iy: y eyfammod nx hoe ? TG 

| Atteb. Gras a- bywyd tragwyddol-a 
*2yanygie yn- thywdd-rad- ir -holl- ral a 
Ss hap 


- "# 
-& 4 " ; _: 4 *. 
3s 1 oo] S—, nes 1's 

. - I'S 


- < X 
voy - « a+ * 


14 Prifannau 1 Grefydd ' 
gymmodant a Duw, trwy ei Fab Jeſu 
Griſt, yr hwo yn vnig yw'r cyfryngwr 
rhwng Duw a dy). Un duw ſydd, ac 
vn cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y «91 
Chriſt Feſu. Tr hwn ai rhoddes ei hunan ju 
bridwerth dros bamb, Rhu.3.24,25. ac; 
5:15,16,17,19,20,21, Eph.2.7,8,9.1Tim| 


- 


DJ  f_ 


=P 


_ 


Hol. Pa beth yy ych chwi iw -yſtyridl| 
yng-GRIST cyfryngwr y cyfammod byn ? ' 
Atteb. Dau beth; ei avian, ai ſwydd, 
Hol. Peſawl naturizeth ſydd yngbriſt ? 
Atteb, Dwy, Duwdod, a Iyadod: Cy- 
 Mylldedig ynghyd mewn vn perſon. Rhu, 
1.3,4. ac 9.5. Gal.q4.4* : 
Hol. Paham y mae'n rhaid i Grift fol 
n Dduw ? | 
Atteb.Mal y byddai ei vſudd-dod ai ddi- 
oddefaint o anfeidrol ac aneirif werth, 
a haeddiant, megis yn deilliaw oddiwrth 
cyfriw berſon ac ydoedd Dduw gogy-J D 
fiwch ai dad, mal y gallai orchfygu colyn 
angau (yr hyn yr oedd ci hin iw oddet 
ac in cyfodi ni i fynu o farwolacth pe 
chod,trwy anfon ci yſpryd glan in calon-ſ- 
pau. Bydd i watd Chrift yr hron trey'r or 
= Ja 


= = aqGEHY > 5 © O90 Qu RR EEE 


Griſtzanogot: 155; 
d tragwyddol a'i boffrymmodd ei bun yu 
ddifai i  Dduw, burs eich cydwybod chmwi- 
ac oddiwvrth weithredoedd meirwon i waſanaes + 
318 the y Duw byy. Heb.9.14.. Acts 20.28, - 
mY 1P<ct.3.18, -Joa.2.19,21., Eph.2.1. Col, 
ac 2.13. Rhu.3.9 1 Joan.4.13. Col. 2, 13. 
im. Rhu. 1.4. ac 8.34. Joa. 5.25. 

WH Hol. Paham yr oedd raid i Griſt fod yn 
ie ddyn ? | - | 
> - if itch. O achos na allai'r duwdod mor - 
dd. dioddef, ac yr oedd hefyd yn angenrhaid 
> [excl or vn anian a drofſeddafai ddioddef 
-E am y:camwedd, a bod o'n hanian ni, yr 
hon a lygreſyd yn yr Adda cyntaf, ga-- 
e ei adfera iw burdcb yn yr ail Adda 
£ Criſt Jeſu-cin harglwydd. Gal.4.4. 1Cor. - 
15:21, Heb.2.13,16. Rhu.5.12;19. Joa. 
1.16; | 

Hol. Pa beth yw ſwydd Criſt ? 

Atteb, I fod yn gyfryngwr rhwng 
-j Duw a dyn. 1-Tim.2.5. 1 Joa.2.3. Hcb.- 

24 | 

Hol.- Pa beth yr ceddyd yn «1 ofyn- gan 
pe Grift 3 wnentbur beddwch a chymod rbmng 
lon-j Dur a dyn ? = 
yy Attch, Iddo & roi bodlomhwydd -am |] 
ye A ; ; ; y 


b lk oo OO bu 


16 Prifannau 1 Grefydd © 


y cyfammod cyntaf ir hwn yr oedd dyn 
yn rhwym- Rhu.8.3.4,10, Gal.4.,5.. Rhu, 
I04. . | 

Hol. Tm mha: fodd yr oedd Criſt i ri 
bodlonrhwydd ir cyfammod cyntaf ? 

Atteb, Yn cyflawni. y -cyftawnder. yr 
hyn yr oedd cyfraith Dduw -yn , ci.ofyn 
-gan ddyn, ac yn dwyn y Goſpedigacth 
am dorri y gyfraith honno. Mat. 5.-17. 
Heb. 5.8.9. ac 10..9,.10.. Phil. 2. 7,8, 
Joa.4.34. Efa.53.10,11, 1Pct.2.24.. 

Hol. Pa fodd y darfu i Griſt pyflawni y 
cyfiawnder hrnnw yr oedd .y ddeddf yn. 
ofyn gan dayn? © _ 

Atteb. 'Writh ei - ymddwyn | trwy *r 
yſpryd glan heb frychewyn o Iygrediga- 
eth dechreuol, a byw yn : ſanQaidd holl 
ddyddiau ci fywyd heb pechod gweithre- 
dol. T cyfryw arch-offeiriad ſaniiaidd,: di- 
ddrwg,dibalog, didoledig oddiwrth. bechadu- 
riaid,ac wedi ei wneutbur yn vwch na'r. nef-| 
edd oedd weddus ini. Luc.1.35., 1Pet.1.19, 
Pen. 2. 22. 1Joan.3.5. Efa.53.9. Joa.d. 
29,46. ac 15.10, Heb.7.25,26. 

Hol. Pa fodd y dygoddef y goſpedigantby 
bon oedd ddyledus i dayn am dorri exfraith 
Dd? © At* 


e Jv OE >= SY © I RT OE DST 


e VV Gay 


Criftianogol. 14 
 Atteb. Wrth.iddo' oi wir fodd ei wneu- 
thur et hun yn ddaroſiyngedig i felldich 
y gyfraith, yn 'gyftal yn ei gorph ai cnaid, 
ac ymoſtwrg i farwolacth, gan cioffrwm 
e hun ir Tad yn aberth. berffaicth am 
holl bechod plant Duw.. T mae efe yn gy* 
fryngwr y cyfammod newydd, megis trwy fod 
marwolaeth yn ymwared oddiwrth y trofſcdd- 
au oedd tan y cyfammod cyntaf, y caiy rhat 
a alrsyd dderbyn addewid yr etifeddiaeth 
dragwyddol. Unwaith yn niwedd y 1Ja 


f ymaddangoſes efe,. © ddeleu pechod, trwy 


& aberthu ei hun. Oal. 3.13.21, ar, 2.23, 
24, Eſa. 53. 10, 11. Mat. 26.37.35;39« 
Luc.2.2.4 3,44» Heb. 5.7. Phil. 2.8, Heb.* 
9.14,15,26,28, Heb.19.20. 

Hol. Pa beth 2 erfynnir ar law dyn fel y 
byddo gyfranog o donniau yr Efengyl ? 
g 5.4 Ido ef Sdekonn CA Fifa, yr 
hwn a offrymmodd Duw yn: :rhad- iddo. 


q Joa.1.11,12.Rhu.5.17. Heb:3.6.14. 


Hol. Trwy ba feddion yr ycb-ckwii ddere 
byn Criſt ?- . | z OS 
Atteb. Txrwy Ffydd,i gredu. addewidi- 
on graſuſol yr Efengyl. Col.2.6,7. Joa:T. 


12,13. ac 6,29,35 40.47. ac 7.3738. 
Eph 1.13. Hol. 


18 Prifannau T Grefydd 


Hol. Pa foad yr ych chwi yn derbyn Crift 
irwy Fydd ? . 


Atteb. Gan ywaflyd ynddoef, ai ofod 


ef ai d doniau yngyſur im henaid fy hun. 
Hyn yw gwatth Duw cred o honoch yn 
yr hwna anfonodd efe, A*r Feſu a ddy- 
wedodd writhynt, myfi yw bara'r bywyd 
y hwn fydd dyfod attafi ni newyna : a'r 
hwn ſydd yn credu ynofi ni ſycheda wn 
amſer. Rhu. 9.30. Joa. 4. 41,42,50,53. 
Joa. 6. 29,35,40,47,48,50.51,53,55,56, 
' $7,568. Gal.2.20, ac 3.27. | 

Hol. Pabeth yy"r prif ddewn cyntaf,, y 


ym yn ei gael wrth dderbyn Criſt fal byn ? 


Atteb, Cyhawahiad, (trwy'r hyn) yn- 
ghriſt yr ydym yn derbyn maddeuant 
pechodau,ac yr ydis yn ein cyfrif yn gyti- 
awn., ac fclly yn cin rhyddau oddiwrth 


ddamnedigaeth , ac y cawn ddiogelwch' 
o fywyd tragwyddol, Nid ves damne-- 


digaeth ?r rhai ſydd yn Ghrift Feſu , y 
rhai ſydd yn rhedio, nid yn ol y cnawd, 
eithr yn ol yryſpryd. 1Cor.1.30.2Cor.5.19) 


21. Rhu.5.11,16,17,18.19, Rhu. 8.1,2, | 


44 
_ Hol, 


" Griftianogol. | 19 
Hol. Tm mba beth y ſai y cyfiarmnbad 


j wh ? 
Atteb. Ym maddeuant ein pechodau, 


ts yn cyfrif cyfiawnder Criſt i ni. 1 Joa. 


1.7,8, Rhu.4.3,4,5,6,7,8.9. 1 Cor.1.30. 
Rhu.3.3,4+ Eph.1.7. Efa.53-11-. 
Hol. Pa fodd felly y gatimn ni edrych 
an ein cyfiawnhbau yngolwg Duw ? 
Atteb, Yn vnig trwy -haeddegaethan 
CRIST JESU, derbynedig genym trwy 
_ Phil.3.9. Rhu.3,24. Gal.1.6. ac 


3.0. | | 
Hol. Pa brifddawn arall yr ym yu et gatt 


$#1th dderbyn Criſt ? 


Atteb. Sandcteiddhad, trwy r hynyr ym 
yn rhydd oddiwrth awdurdod pechod, 
ac yr adnewyddir delw Dduw ynom. 
1 Cor.6.11. 1Theſ.5.23. Rhu.6.6, Col.3. 
59,10. Tit.3.5,6,14. 

, Hol. Tm mba beth y gweliry ſanGeiddiad 

Re 
Atteb. Mewn edifeirwch ac vſudd-dod 
newydd yn tarddu oddiyno. .AQts 26.20. 


| Mat. 3.8, 


Hol. Pa beth. ywv edifeirweh ?. 
Atteb, Edifeirwch ydyw rhodd Duw 
trwy'r 


2d Prifannau TY Grefydd 
tewy'r hon y gweirhredir cyſtadd duwiol 
ynghalon y bfyddlonniaid, am ddigio 
Duw eu tad trugarog drwy yr anwirt- | 
ddau a wnacthont, gyda a chwbl fwria- | 
du or pryd hynny allan, i ymwrthod a'y } 
hynt bechadurus ac i arwain by wyd new-} * 
ydd; 2Tim.2,25, Jer.z1.18,19. 2 Cor [7 
7. 10, IT. Ads 3.19. Acts 26,18, 20, 
Pla.119.111,112. 

Hol, Pa beth yr ydych chwi yn ei alw |" 
vfudd-dod neniydd ? - | 

Atteb, Amcaniad a dywydrwydd- go- th 
falus-yr hya ſydd gan y Ffyddlonniaid i 
roi vfudd-dod diffuantus i holl orchmyn- 
nion Duw, yn ol meſur y nerth, a'r hwn 
y darfu i Dduw ei nerthu ef. Poh vn 2 aned 
o Dduw nid yy yn gronenthur pechod, oble- 
gid y mae ei had ef yn aros ynddo ef. Luc.1: 
6,74.,75. Pſal.119.6, 1 Pet.4.2,3,4. 1 Jos 
343 45590 

Hol. Pa reoledigaeth ſydd inni in cyfar- 
wyddo yn ein vfudd-dod ? 

. -Atteb. Cyiraith Dduw, crynoded yr I 
hon a gynhwylir yn y deg gorchymynion. [| 
Exod. 20, Mat. 15,6, 9. Pfal:119.105; 
106.Deut.5-32.Ex0d.34.27,25. | 


Hol. 


OO _— —— — 


\.6 rift anogh! "— 2r 


' Hol: P3 Jak ydyw r prifrannau or £y- 
fraith hon ? 
Atteb. Y dyledion tuagat Dduw, go- 
i2. Jſodedig i lawr yn y llech gyntaf, ar hyn 
321 $ddyledus tu ag at ddyn, yn; yr- ail. Mat, 
w. 022-37,38,39,40-Mar.12.30.31,33.Luc., 
or, $75-3c 10.26,27. Eph:4.24. 1Tim;2.2, 
20, | Hol. Pa beth 5 fn »y Lech gyrtaf ? £ 
Atteb.1 ni garu yr Arglwydd cin Duw,an 
holl galon.an holl cnaid ac an holl feadwl, 
Hol. ' Pa - gynifer -6 erchymynien a ber- 
_ thy rant ir tabl hwn ? 
i if Atteb. Pedwar, Exod. 20. 
n-0f - Hol. Pa ddyled 8 gynhwyſir yn y __ 
wn my cyntaf ? 
4 || Atteb. Fod yn yr holl nerthoedd, a 
do chynneddfau ofewn yr enaid ir gwir 
.r, Iragwyddol Dduw gael ci groeſawu, ac 
© BAL vnigs 
Hol. Pa ddyled a ofodir yn yr ail RE TUAE 
irs | Aitteb. Fod holl Foddau Creftydd odd- 
llan a gwaſdadol addoliad, iw roddi 
yr ſit vorhiw Dduw yn vnig, ac na byddo y. 
on. ſpronyn lleiaf o blyga glin y. corph,iw roddi. 
J. ſi lun neu ddelw, vn ai llun Duw, ai 
Fuchiw fath arall, pa fath bynnac.. Exo. . 
|. $0:4,5,0- Hol, 


22 '  Prifanmnan Y Grefydd 


Hol. Pa beth a ofynniri ni yn y t#rydydd 
orchymyn ? | 
 Atteb. I ni ynghyffredinol dreigl ein | d 
dyddiau, arfera Duw (hynny yw ei en-ff i! 
way, ci air, ei weirhedoedd, ei farnedig- | 
acthau, a pha beth bynnac y mynnai e&fF 4 
gael ci adnabod ei hun wrtho) gyd ag il 
anrhydedd, a phcb duwiol barch, mal | d 
ym mhob peth y gallo cf gael dyledus o- | Oi 
- goniant iddo. 
Aol. Pa beth y mae y pedwerydd orchy. $9! 
myn yn ei erchi ? 
Atteb. I ni gadw yn SanGaidd y dydd © 
- Sabboth, gan orphywys oddiwrth gy-(h 
fredinol drafferth y byd hwn, a chan 
roddi yr ennyd honno ar orchwylion cre- 
fydd,yn gyltal cyhoeddus, a neillduol. Ex. * 
20.9,10. 
Hol. Pa beth yw cynwyſiad yr ail lech?. 
Atteb. I ni gara ein cymmydogion fal 
nyni cin hunain. | of 
Hol. Pa Orchymynion a berthynant i 
dabl kwn ? | 
Atteb, Y chwech olaf? 30 OY 
Hol. Pa gyfriw ddyledion a of ynir yt y (0 
pymed gorchymyn, yr bron yw'r cyntaf or ail ff 
dablen ? | Atteb. 


Atteb. Y cyfriw ddyledion a gyflawnir 
J 2g cnwedigol barch i benacthiaid. gan 
1 | ddeiliaid, ac i gyſtadlwyr,ſcf anrhydedd 
\. {ir holl rai a fyddo vwch nani, vfudd- 
> $9dod ir cyfriw rai 0 honynt ac ſydd mewn 
(|| awdurdod, a phob.cyfriw ddyledion ne- 
ao | illduol ac a berthyn i wr neu twraig, ta- 
| | dan a phlant, meiſtred a gweiſion, ſwydd- 
0. | 0g 2'r bobl, bugeiliaid ai praidd. 

Hol. Pa beth y mae y chmeched gorchy- 
yy. $292 91 63 erchi? | 
Atteb. Amddeffyn a diofathau cyrph 
14 ſeu gyd-ddynion a'r holl foddau yn per- 
y- thyn | honey: _— Fe 2 

Pa beth 8 ofynnir yn y ſethfed porchymyn? 
- Atteb. Cadwedigaecth pra rar 
x, fdynawl, o ran y gadwracth hynny y gor- 


if 65> 0 . 


hymynnir priodas ir rhai ſydd anghen- 


2 ſhaid iddynt wrthi, Exod.20.14, 
| Hol. Pa beth @ oſodwyd yn yr wyhfed 


C0 vn ? | 

bed, Pa beth bynnac a berthyn i gy- 
oeth y bywyd hwn, vn ai on than: 
ein hunain, neu o ran ein cymmy- 
1 y% On rhan eig hunain i ni la. 
uio.yn ddyfal, mewn galwcdigacth o- 
neſt , 


Gri(tianogol. 23 3 


24 Prifannau T Grefydd 
neſt, buddiol,gan ein bodloni ein hunain 
&r cyfocth a ynnilled yn dda, ai goſod 
trwy haclioni i weithredoedd da. O ran 
ein cymydogion, ini arfer maſnach vni- 
on ag hwnthwy, ac arferu holl foddion 
da a ddichon eu. hyfforddi yn eu bywioli 
acth; Exod.20.,15. 

Hol. Pa beth y mae'r narvfed gorchymyn 
yn ei erchi ? 
 Atteb.Arfer o wirionedd yn ein ymarwe- 
ddiad y naill gyd ar llall,yn enwedig;i am- 
ddeflyn enw dacin cymydogien.Ex.20.16, 

- Hol. Pa beth y mae y degfed gorchymyn 
yn ei gynwys yada ? 

Atteb, Y mae yn condemnio ac yn 1 
| hybu holl feddyliau gwibgrwydrus, ſydd | 
| yn anghyttuno ar: cariad {ydd ddyledus 

arnom in cymydogion, er na bom'ni yn | | 
ymroi iw cyflawni. Exod.20. 17. Mat. 51 
28, Rhu.7.7. 
Hol. Drwy ba foddion y mae Daw ar 
ferol o gynnyg donniau ei Efeng Wl ddynion, 
ae 0 wetthredu : a ehynnyddu 6 radi 1 
at 2, -- » 
An, Owenidogaerts yr Efengyl odd: 
iallan, Efengyl - Chrift ywp gallu Duw @© 
a iechydwriaeth 


| Griſtianogol. 28 
jeehydevriaeth i bob un a*r ſydd yn cred. RAW 
1.15,16.ac 10.14,15416,17, 1 COril.2l» 
ranfl ac 12.28. Eph.4.11,12,13,14.2 Core3+3- 
nil - Tim mba le y gweithia'r weinidogaeth hon? 
jon Atteb. Yngweledig Eglwyſydd Criſt. 
oli- Hol. Pa beth yy ydych chwi yn e& atw 

yn Eglwys weledig ? - 
yn Atteb, Cynylleidfa o ddynion ſydd yn 

byw tan foddau iechydwriaeth. Mat. 19. 
wel 17,18, Adts 11. 26, Pen,14423,33- ac 


IM- F | I. 22 «ac 2 0, | 7,2 $, Ag&s. y FA 4.4.,46,47 | | 


I6, Hol. Px beth ydyw*r prifbarthan or gre- 
yn nidogaeth byn ? 
Atteb, Cyfranniad y gair a'r Sacra- | 
yn mentau, Mat.28.19. AQt.2.41,42,44. ac 
dd j 20.7,17., Hol, Pa bethywr gair? © 
dus} - Aiteb. Y parth hyrmy or weinidogacth 
ya | oddiallan, ſydd yn fefyll 'yn traddodi neu 
t.5.] adrodd y ddyſgeidineth. Tit. 1.9.1 Tim. 1.3, 
445- Pen.4.2.11,12,13.Pen,5.17,Rom.10. 
ar 17. 1Cor.n.18,21,23,24. AQ.14.21. Pen. 
ion, | 20,21,27,31,32, 1Cor.1.8. 2 Tim. 2.15. 
yi-\ © Flot. Pa beth ydyw Sacrament ? 

"| -Atfeb; Sacratnent ydyw arwydd gwe- 
dd-j ledig 4 driefineyd gan Dduw i fod yn 561 
er] i eyd-grythau addewidion yr Efcogyt : 

4 B 


| " 26 Prifannau Y Grefydd 


bob gwir aclod o Griſt. Gen. x7. 10, 
t1. Rhu.4.11,12. Pen.2.28. 1 Coro, 


1,2,3,4. ac 12:13. | 
Hol. Pa beth ydyw yy Sacramentau a or- 

deiniwyd gan Grift yn y Teftament New- 
> 


yag * 
py, A Bedydd a Swpper yr Arglwydd, 
Mati28.19. ac 26.26. 
Hol. Pa beth yy Bedydd * 


Atteb. Y Sacrament o'n derbyniad ir 


Eglwys, yn ſclio ij ni ein gencdigaeth 
newydd trwy'r Cymun ſydd i ni a Chriſt 
Jeſu, AQ.2.38,41,42.Pen.3.36,37. Tit.3, 
5. Gal.3.27. ICor. 1. 13,15. Pen.12.13. 

Hol. Pa beth y mae yr elfen o ddwfe 
yn y. Bedydd yn ei arwyddocau i ni? . - 
 Htteh. Gwaed ac yſpryd Jelu Ghrift 
ein Harglwydd ni. AQ. 2.38. ac 22.16, 
I Joa.1.7. Heb.9.14. 1Pct.1.19. Dad.1. 
5. Mat.3.6,11, As 8.36,37. 1 Pet.3.21, 
. Hol. Pa bethy maeglanhau y corph yo 
ei arwyddoccau ? Te oe 

Aiteb, Glanhau yr enaid trwy faddeu- 
ant pechodau, ac ymwiſgo a chyhawnder 
Criſt! Mat.3.6,11. Act.b. 36, 37. Dadc. 


LA 
Hol. 


LC - 


IJ DD 


Griftianogol. IF. 
Hol. Pabeth y mae ein bod tan y awfr, 


an rhy4dhau oddiwrtho drachefn yn ei arwy- 
ddoceau ? 


Aiteb. Ein marw ; bechod, trwy rym 
P* | marwolkzcih Chriſt, an bywhau drachefn 
ry © gyhawnder trwwy ct adgyftodiad 4 Rhu. I 
' } 54.546: Col:2.11,12,. I Per. 3.2 
Hol. Pa beth yw Swpper yr TY ? 
Sy Atteh, Sacrament on cynhaliaeth yn 
- fl yr Eglwys, yo ſclio i ni cin porthiant 
mn yſprydol, a'n cynnydd cyfanneddol yng- 


hriſt. Mat.26.26,27,28, 1Cor.11.20,23., 
Zo Hol. Pa beth y mae y defuyddiau 0 fara' 
* a Gwin yn Swpper yr Arglwydd yn ei os i 
ddoccau ini ! 

Atteh, Corph a gwaed Criſt. Mat. 26, 
26,28, 1 Cor.11.25, Joa.6.33. | 
: Hol. Pa beth y mae torriad y Bars 2 thy- 
” [{ -»allt y gwin yn ei arwyddoccau ?_ 
* | Atteb. Y dioddefaint trwy' r- byn y 
torrwyd ein Jachawdwr am ein aywirc- 
ddau-ni,. tywalldiad ei waed gwerthfawr, 
athywallt ei enaid cf allan i farwolacth.. 
Mat,26.26,28, 1 Cor.11. OSHS: Efa.- 
53s 5.6. I1,12, | 

B 2 Holz. 


of 
" 
A 
* 
- - of ” 
* *. Rd of 


28 ' Prifannu ; off c; refydd 
Hol. Pa beth y mae derbyn y bara ar 


gwin yn ei arwydaoccau ? 

Atteb,Derbyn Criſt trwy Ffydd. x Cor, 
10,16,17, Pen.12.13. Joa.1.12, Pen. 7, 
37.33,40. ac.6. 27,29.,35,36,40,48,63, 
2Cor.13.5. Ephel.3.17. Heb.3.14. 

Ho. Pa bethy mae ylluniacth yr hwn y mae 
ein corph yn ci dderbyn trwy rinwedd yr ym- 
borth gweledig hwn yn «i ſelioi ni ? 

Atteh. Y maeth perffeithgwbl, ar cyn- 
nydd beunyddiol o nerth, yr hwn y mae 
y dyn oddifewn yn ei fwynhau trwy rin- 
wedd y Cymmun a Chriſt Feſu, Joa.s. | 


34-59,51,5436,57:5%. Eph.3.17. ac 4 
IO. 


Hol. Pan ddimeddo gyrfa y bywyd hwn, 
pa beth a fydd cyflwr dyn yn y byd @ ddaw ? 

Atteb. Pob vn a fernir ac a obrwyir yn 
ol y bywyd a arweiniodd. H:b. 9. 27. 
2-Cor.4.8 9,10. Eccleſ.12.7, 

Hol. Pa ſawl math or farn hon ſydd ? 

Atteh, Dwy fath, vn yn ncillduol, ar 
Ilall yo gyffredinol, Gen.3.19. ACt.17. 


7 2 | 
Hol. Pa beth a elwch chwi y farn neill- 


dual? 
5 Atteb. 


rifrianggots  - 89 
Atteb, Yr honyr ydis ynel rol ar ena- 
id pob dyn, cyn gynted ac.yr ymadawo 
& ar.corph. Preg, 12:7. Heb 9.27. 
Hol. Pa beth yw eyflwr enaid dyn hwy 
5; n gyitaf ac w ymadawo- ar byd ymp ? | 
: Atteb. Eneidian plac Daw yo ,cbrw- 
ydd a dderbynnir ir nef, ynoi feddiannu 
gorfoledd anrhaethadwy 3 encidiau y rhali 
drygionus a anfonir i vffern, yno i.oddet 
poenau didrangcedig. Luc. 16.22, 25+ 
Pcn. 23. 43. Dad. 14. 13. Eſa. 57. I, 2. 
2 Cor.5 6,8, 1 Pct.3.19. Eſa.22.14. ;Joas 


5 8.24: 
; 4. Hol. Pa beth yr ydych chwi yn & alw 
| » farn gyffredinol? - 


Aneb. Yr: hon a rydd Chriſt ar 
2 | ofteg pawb yn ei fawredd parchedig 
ar bob dyn oll ar vnwaith, pan ddelo Fj 
ef yn y dydd olaf,gyd a gogoniant ci Dad : FÞ 
ar holl ddynion ar a fu erived ynghyd } 
) ol flaen ef, yn gyſtal mewn corph ag e- | 
naid, pa vn bynnac a fyddont ai byw at {| 
** meirw. Feſws Grift yy bwn a farna y } 
byw &'r meirrw yn ei ymddangoſiad ai deyr= | 
1. | 74. Mat.13.40,41,42,43,49,50. Pen.Ig. | 
| 25. ac 243031. ac: 25-31, 32,3346» } 
b. B3.. At 


* Grefydd © _ 


70 Prifannau 


| © 4.I5. ac 15.52, 2Tim.4.1. 1 Cor.3.15, 


Hol. Pa foda yr - ymddengys: y meirw 0 
flaen gorſed-fainge Criſt ? 

Atteb, Y cyrph y rhai-oedd iddynt yn 
amſer eu bywyd, trwy ollalluog nerth 
Duw, a adferir drachefn; ac a fywheir 
au heineidiau, felly y bydd adgyfodiad 

_ cyflredinol, oddiwrth y meirw. ny 4 
25,26,27. Dan. 12,2;3. Joa. 5. 2 
ac 11.24, I Cor.15.12,13. ORs 
I Theſ.4.14,15,16. Da4.20.12 \F3 

Hol. Ps fodd yr —_ ry rhot byw 

Atteb. Cynviter aca fyddo y pryd (or 
ny yn aros yima'n fyw, a ovforewidir wrth 
ainrantyn llygad, yr hyn a fydd iddynt 
yn lle marwolacth. 1 The. 4. 15, 16,17. 


1 Co.15.51,52,53- 


awn ? 


Atteb. D-uwch chwi fendigedig blunt 
fy nhad, etifeddwch y deirnas a barotowyd 


9,10. Rhu.7 9,10. Da.2 2.1 4+ 
Hol, 


4 


AQ.1.11, Pen. 3.19.21. ac 17.3 I. 1 Cox. 
_— 4: 2Theſ.1.7;8. 2Pet.3.10, 1 Thel. 


Do > 3B OoQ- 


Hol. Pa farn alefara Daw ar y cyfi- 


3 chwi cyn ſeilio y byd.Mat. 25.34. 2Thel.1.. 


Griſtianogol. Ms 
Hol. Pa farn a adroddir ar y drygionus? 
el Atteb* Ewch oddiwrthyf rai melldi- 
|| gcdig ir tan tragwyddol, yr hwn a ddar- 
parwyd i ddawl ai Angelion, Mat. 25. 
41, Rhu. 2.8, 9. 2-Theſ. 1; 8; 9. Dad... 
22.15, 
Hol. Pa beth wedi hynny ? 
Atteb. Criſt a rydd i fynu ei deyrnas 
iw Dad, a DUW a fydd oll yn oll.. 
1Cor.15.24,28. 


\ Le. vn cyfarwyddyd ir — 2 day. Fo 


. rennae | Jyblyg. ch dd fllng ph th w. | 


"SF=" W — —— 


— —_— — A. —— — _— 


cu darllain Cymraeg, ac : ROAR 'U1; 
yn Hanes y ffjdd 


ſengl. abcdefghilmno 1 


T uytby- | prſituy. 


ABCChD DdEFFEGHIO MI; 
Ne O PPhSTThVWY. 


abechd dd POM RCENN 6.06 + FN ; 
rſtthuw yy. 


ABCChDDdJEFFfGHIL LI M 
NNgOPPhRSTThYWY. | 


abcchvdde caghtlUmnngoy b 


phrſtthuwy. q 


ABC DDE F Ff © va 
LLUPN Ng D PPh RSJ], 
ThUUWYWY Cyl 


EF” ns 33 
Cynefin yn y Sacſonaec yw'r ddwy 


Mythyren ymay ſef XZ. craftwn arnynt 


er mwyn darllen y. bibl Ond afraid fy- 


"Yddai cu benthyccio, ped arterid C'S yn 
"Flr gynraf,- ac S fain-Sain yn lle'r ail. 


_ Y bogeiliaid, aciouw y. 
Cydfeiniaid y gelwir y lIcill cu gyd: 

Un bogail ac-un gydfain neu angwaneg, 

ol hadrodd. ar. wwaith, a wrant Sylaft, 


| fal hyn, ab eb tbob ub wo yb. Ac cc 


ic oc uc Wc yc, Ach ech ich. Ad e&d. 
id od ud wdyd. Add cdd idd odd udd. 
wdd ydd. Af ef iff off. wif yff; . Ag cg ig 
og ug wg.yg. Aheh :ilolwll yll, Am 
em im : on. un wnyn. Angeng ing. Op- 
up wpyp. Apeph. Iror: usws ys. At 
ct it : oth uth wth yth. 

Ba be bi bo bu bw by. Ca ce ci 7 do 
du dw dy, Ddadde : fi fo fu flw fly. Ga 
ge: hi ho, lu lw, My, na.ne,pi po phu, tw 
ty. Sa fe; ti to thu thw thy. 
 Y geiriau byrrat 0.un ſylaft y maent, 
megis . byd, tad. . Y. geiriau hwyaf a 
waeir wrth adrodd amryw {ylaftau ar 
un anadl, megis dar-!lcn, edifar-ha, cre- 


da, 
Cyſſyll- 


34+ 
© Cyſſy!ltiad o amryw eiriau - mewn 
fynwyr yw adroddiad, Yy hyn fel y 
byddo iti ei ddarllen yn ddeallus, rhaid iti 
lywodr2zthu dy leferydd wrth y rheolau 
hy:, <cf yw hynny, os bydd y nod hwn 
(? ) yn calyn ymadrod, darllen cf ar Sain 
ymoſyn, Os hwn (,) neu hwn C: ) 
gwyvydd na orphenwyd mor ymadrodd, 
cithr bod ychwaneg perthynawl iddo yn 
ol. Ond pan welech hwn (. ) attal dy. 
leferydd, am ddyfod hynny o ddywedi- 
ad ir pen. A phan wrclech eiriau wedt 
cau arnynt ymlaen ag yn ol: (fal hyn ): [* 
ymſang mewn rheſwm ydynt : a chy{- | 
ſylta yn dy ddeall, y pethau o'r blaen, It": 
ac o'r ol, 'megis na buaſai ddim arall 
' yn taro rhyngthynt. A Vefara y ſylaft 
yn hirllaes a fyddo a'r nod hwn (a ) 
vwch ei ben. A phan fo bogelliaid 
yn diweddu'r naill air, ac yn dechrewr 
Hall, torrir ymmaith un o honynt, i 
_ ochelyd drygſain, a bydd y nod hwn 
(? ): uwchben ei lle.. 


Nodau 


Nodau rhifyddiaeth. T, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, T1, 12,73, T4, 15, I6, 17, 
18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30,31, 32533» 34> 35» 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 455 46, 47, 


- $49, 49, 5051, 52, 53, 54s 55» 56, 57, 


58, 59, 60, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68,69, 70, 71, 72, 735-74, 75» 76, 175 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 


: $8, 89, $O, 9, 92, 93, 94, 95, 96, 97s 


98, 99, 100,TOT, 102,103,104,T10, ITT, 


- £112, 119, 120, 140, I50, 160, Ar- 


ferix yn y bibl y nodau hyn i ddangos 


- Þhifedi'r pennodau. JI. IJ. INI. IV, V. 


. VIF. VIIE. DX. X., XI. XI. XI. 
KIV..XV. XVI. XVIL XVIII. XIX. XX. 
KXI. XXILNXIILXXX XXXV.XXIX, 
KL.XLI.L Deg a deugain. LX triugain, 
KC pedwar ugain a deg. C. cant. 
X cant a deg, | 
Pan gyffyrddech a fligurau ſy'n dan- 
os oed y byd neu oedran yr Arglwydd, 
ea xyw rifon eraill, gwybydd os bydd 
xdwar o honynt ynghyd, fod y neſaf 


/ g "_ 


Py 
z . 
" + 
» 
£ 


at dy law _— di yn erty ye 
unav, a'r ail ddegau, ar trydydd "gar 
toedd, ar pedwerydd filoedd, —_ ml 
rhifedi y flwyddyn hon, 1682, Y nel 
at dy Jaw ddeheu di, yw'dau, a'r nel 
atto yntet yFWyrth o ddegau, ſef pedwa 
x. . Vgain, a'r nefaf at hwnw yw chwechant, 
2'rohfywwvn mil. Wedi bwrw yn 
tyred - eilwaith ym mlaen, a chei vn 
_ a chwechant, a phedwar vgain a 


/ 
\ 

| 

. 


CATECHISM : 
SG ma I 
PYNGCIAU 
Y GREFYDD. 
GRISTIANOGOL 


Yngeiriau ac Ymadroddion 


4 YA ol | 
| YSCRYTHUR LAN, 


—__ 


— i 


mt a n 


3 | Printiedig yn Llundain, gan Alice Grover, 
n y Flyyddyn 1632. 


LO 


LO ——— 


Catechiſm Ylcrychyrol. 


——— _” 


HOEL | 
Þ 4 fodd y daeth y nefoedd a*r ddai- 
ar i fod ? 
ATFTERE 

Yn y dechreuad y creawdd 
Duw y nefoedd a*r ddaiar, Gen. 1.1. 

Hol. Ps fodd y daethoch chwi a dynol ryw 
i fod ? 

Atteb, Duw a wnaeth o vn gwaed bob 


cenedl o ddynion, i breſwylio ar holl wy- 
neb y ddaiar, ACt.17.26. 
Hol. Paham y creawdd Dww bob peth ? 
Atteb, O herwydd ci ewyllys & y 
maent, ac y crewyd hwynt. Datc. 4. 17. 
Hol. Paham y grnaeth Duw chwi a 
phawb eraill ? | 


&A* Aiteb, 


4 Catechiſm Tſcrythyrol. 


Atteb, Fel y ceifiem yr Arglwydd (ff 


fel y gwnacmei ewyllys ef, ac y mwynha- 
em ei gariad ef) ACt.17.27. 
Hol. Pwy ſjdd yn eich cyrnal chwi, ac yn 


rhoddi i chwi y pethau daionus yr ydych 


chwi yn eu mwynhan:? 


ws DI wi Gn. 8 GJ 


Attcb. Yr Arglwydd a geidw ddyn ac 


anifail. Efe (ydd yn-rhoddi ibawb tywyd 
ac anadl a phob peth. Pſa). 36.6; AQ. 
17, #9. : 

Hol. Pa bethau daionus a roddes Duw 
a1 £ 

Attch. Pe mynegwn a phe tracthwn 
hwyrit,amilach ydynt nag y gellir cu rhifo, 
” ſal.40:5. 

Hol. Beth y mae'r Arglwydd yn e ofjn 
gennych am ei ddaioni rbyfeddol a'i gere- 
digrwydd tuag, attat ti ? | 

Atteb. Dangoſodd efe it ddyn beth 
{ydd dda, a pha betha gais yr Arglwydd 
gennit, onid gwneuthur - barn, a hoffi 
trugaredd, ac ymoſiwng i rodio gyd a'th 
Dduw. Micah 6. 8. ” 

Hol. Dywedaſoch i mi mai Dur a wnaeth 
ac (ydd yn cynnal y by, onid efe befyd ys 
ydd yn ei lywodraethe a phob petb None 
| tteb. 


Catechiſm Yerythyrol. — "» 
Atteb. Duw a farna y bobl yn vniawn, 


f-aca lywodractha y cenhedloedd ar y ddaj- 
ar : cfe a baratodd ei orſeddfa vn y ne- - 


1 Þ foedd, ai frenhiniacth ef ſydd yn Il ywodr- 
ch xthu ar bob peth. Pſal.67. 4+ ac 103. 
. | 19» 

ac Hol. 4 oes mwy nag vn Duyy ? 

yd | Areb. Nid oes vn Duw arall, onid vn 
& || 1 Cor.$.4. 


Hol. Beth a P 7 Wage am y Tad, a'r 
wm | Mab. a'r yſpryd Glan ? 
Atteh: Dywedir amy tri hyn vn ydy of. 


vn | 1J0.5.7 
ſo. Hol. 4 ellwch chwj gwbl ddeall beth 1p. 
Daw? 


Jn Atteh. Nig allafi wrth chwilio 'gacl 
Fe- gafael ar Dduw, nid allafi gael yr Holl- 
alluog hyd berffeithrwydd. Job 11.7. 

Hol. Pa fodd yr amlygoad Du ei him 3 
Id ddynol ryw ? © Z 
fl Atteb. Ei anweledig bethau-ef er cre- 
tn} aduriacth'y by4 wrth eu hyſyried yn y 

pethau a wnaed a welir yn amlwy, 3 {&f 
th | & dragwyddol allu ef #*i Dduwdod, hyd 
Yr | onid yw'r ceabedloedd yn ddieſcus : Yr 
4 "yn acllir ci wybod am Dduw {ydd eglur- 
A 3 ynddynt. 


| 


| fid Dum nyſpry4 # 


6 \ Catechiſm Tſcrythyrol. R 


ynddynt hwy, canys Duw a'i heglurodd 
iddynt. Rhu.1.19,20. | 

Hol. Oni amlygodd Duw ei hun *drmy 
yy foddion eraill heb layw'r ysbyſrwydd a 
roddes efe am dano ei hun drrwvy weithredoedd. 
ereadigaeth a rhagluniaeth ? 

Atteb, Do: «fe a lefarodd gynt wrth y IF 
tadau trwy y prophwydi, ac yny dyddi- 
au diweddaf hyn a lefarodd wrthym ni yn 
£1 Fab. Heb. 1.1. 

Hol. Pa bethau y mae yſcrythur lan yt 


en mynegi i ni_yngbylch hanfod a pherpheis 


thr ydd Dur ? 

Aitteb, Y mae*r Yicrythyrau ſanGaidd 
yn datcan ini fod Duw yn (a) yſpryd, 
ys ydd (b) o dragwyddoldeb hyd drag- 
wyddoldeb, yn (c) fanQtaidd, yn (4) 
ddaionus a thrugarog, yn Ce) gyftawn, 
(f) ffyddlawn, yn (g) ddoeth, ac yn 
(b) alluog. 

(a) Joan.4.24. (b) Pſa.c0.2. (c) Datc, 
4.3. - (d) Math.19.17. Pfal.103.8, (e) 
Pfal.1r.7. (f) Deut.7.9. (g) Plal.147. 
5. (þ) Luc.18.27. Dan.4.35. | 

Kol. Pa beth yr ydych yn ei ddeall wrth 


Atteb. 


Catechiſm Tſerythyrol. = -d 
dd NEED 
"| Atteb. Yr wyfi yn deall wrth fod Duw 
m y{pryd, nad oes ganddo (a) gnawd 
7 fc eſeyrn, &i fod yn (b) anweledig, nas 
owelodd neb e&f ac nas gall mo'i weled 
i Hygaid ei gorph)) ac nad ces (c) ddelw 
\ — fzallwn ei gyfftclybu iddo ef. LS 
47. | () Luc.24.39. (5) 1Time1.17. ac 6. 
" Bis. (c) Efay.40.18, | 
m Hol: 'Pa beth a ddyſewch chrvi oddizprih 
Wi Dur yn Tfþryd ? EW 
IN 4tteb. Oddiwrth fod Duw yn yſpryd 
rwyfiyn dyſcu y rhaid ei addoli ef mewn 
Ipryd a gwirionedd. | New. a'r enaid 
y4 ar Corph] Joan.4:24, 
Hol. Berb a ddyſewch. chwi oddiwrih & 
hd ef yt. anweledig | | 
Atteb. Yr wyfiyn dyſcu oddiwrth ei 
Mod ef yn anweledig, y dylaem ni wilied 
\ fn ddyfal ar cin encidiau, rhag gwneu- 
hur ini- neb ryw gyffelybrwydd, neu 
) delw gerfiedic iw addoli. Deut.4.15,16. 
- Fx0d.20.45. 
7* Þ Hol. Bub a ddeallwch chwi oddiwrth 
th mfeiddrwydd- Duw 7 
Atteb, Yr wyhi yn deall oddiwrth ſan- 
Fdciddrwydd Dury fod flordd yr annuwiol 


A 4- > 


3 Catechiſm Yſerytbyrol, | 


yn fhaidd gan yr Arglwydd, ac nas gellir 


e demptio ef a drygau, ac nad yw efe yn 
temptio neb. Dihar.15.9. Jag-1.13. 

Hol. Beth 2 ddirnedwch chwi oddiwrth 
fod Daw yn dra-daionus ? 

Aiteb. Yr wyfi yn deall oddiwrth fod 
Duw yn dra-daionus, ei fod «& yn - dgai- 
onus i bawb, ac yn digoni ewyllys- pob 
peth byw,ac yn rhoi yn haclionus i bawb, 
ac heb ddannod. Plal. 145. 9, 16. Jags 
lp 

Hol. Beth a ddirnedwch chwi wrth fod 
Dum yn dra-thrugarog ? | 

Aiteb, Yr wytiyn deall wrth fod Duw 
yn dra-thrugarog, fod ei drugaredd && 
ar ci holl weithredoedd, ai fod ef yn * 
raſlawn, ac yn hwyrfrydic i ddig, gan 
faddeu anwiredd, a chamwedd, a phe- 
chod : Nad yw efe yn ewyllyſio bod neb 
yn golledig, ond dyfod o bawb i edifeir- 
wchz ac nad o'i fodd y blina fe, nac y 
cyſtuddiablant dynion, Pſal.1 45-9. *Exo. 
34-6,7. 2Pct.3.9. Galar-nad 3.33. 


Hol. Beth a ddeallir wrth fod Duw yt | 


? 
gfrarwn | Aiteb, 


i 11 ara-gallueg e 


| Catechiſm Tſcrythyrol. 9 2 
Atteb. Wrth fod Duw yn gyhawn yr 
ysbyfir nad yw efe dderbyniwr wyneb, 
ond ym mhob cenhedl y neb f5dd. yn et 
ofni ef,ac yn gweithredu cytiawnder ſydd 
yn gymeradwy ganddo cf : y gwnaDuw 
* barnudd yr hollt ddaiar farn, ac nas ge-- 
{yd ef ar ddyn ychwaneg nag: a haeddo. 
Ac&.10.34. * Gen.18,25.. Job 34.23. 
Hol. Beth a ddeallwn ni- wrth fod Duw 
y dra-ffyddlen ? | 
Atteb, Wrth tod Duw yn dra-ffyddlon 
y deallir ei fod efe yn ddi-gelwyddog; ac 
yn geidwad cyfammod a thrugaredd i'r 
rhai a'i carant, ac i'r rhai a gadwant el 
orchymynion.. Tit.1.2. Dan.g.4. 
Hol. Bethfydd iw ddeall wrth fod Duw 
mn dra-dotth? 0 
Atteb. Wrth fod Duw yn ddoeth yr 
arwyddoceir ei fod cf yn deall ein meddy- 
liau ni o bell, a'i fod yn yſpys yn. ein 
holl flyrdd : A bod. ei-farnau ef yn an- 
chiwiliadwy.a'i flyrdd yn anolrheinadwy. 
Plc].139.2,3. Rhuf.11.33. | 
Hol.Betb a ddeallwch chai with fod Duw 


A's; : Atteb, . 


_ {-; Catechiſm Tſcrythyrol. 
Atteb. Wrth fod Duw yn dra-galluog 
yr wyfi'n deall, nad oes dim yn ammhoſl: 
bl gydag cf, ai fod efe yn gwneuthur a 
fynno yn y nefoedd a'r ddaiar. Luc. 1.37. 
PAal.135.6. 
Hol. Tr awr-hon o herwydd nad yw gwy- 
. bodaeth ond anfuddiol oddieithr iddi ein ar-. 
wain at ymarfer dda, dywedrwch i mi pa 
ddyled-ſwyddau yr ydych chwi yn eu dyſcu 
 oddiwprib Briodoliaethau perffeth y Duwiol 
' ufiltan: ac yn gyntaf beth addyſcwch oddi- 
wrth Burdeb difrycheulyd a ſandteiddrwydd 
Duw ?* _ 
Atteb. Yr wyh yn dyſcu - oddiwrth 
Burdeb a faneiddrwydd Duw, y dylawn 
i fod yn ſanfaidd ym mhob ymarwedd- 
iad, megisac y mae y neb a'm galwodd i | 
yn ſanQaidd, a'm puro fy hun megis y 
mae yntef yn bur. 1 Pet, 1.15. 1 Jo. 


: Hol Beth a dayſcwch chwi. oddiwrih 
anfeidrol Ddaioni a Thrugaredd Dum ? 
Atteb.Y mac daioni Duw ynfy nhywys 
i edifeirwch, ac i * garu'r Arglwydd fy 
Nuw i#'m holl galon ac #m holl enaid. 
 &c ye wyhi yndyſcu y dylawni _ yn | 
| ry. 


Catechiſm Yerythyrol.”. IT” 73 
drugarog megis y mae fy Nhad nefol yn. - 
& drugarog. Rhuf.2.4. * Marc. 12.30. Luc... 
6. 36. 

. | - fol. Beth « ddyſewch chivi oddiverth Gy 
ond. - Dau 2: 

Atteh, Oddiwrth Gelnmaies Dun: ye 
-. | wyti yn dyſcu pedwar beth. Yn gyotaf, 
a | ydylawn i (a) ymddaroſtwng tan allu-- 
# | 0g law Dduw, a bod yn fodlon am yng--. © 
a | hoſpcdigacth, Yn ail, y dylawn i (6). 
;> | dros amſer fy. ytndeithiad ymddwyugyn 
4 | ofn Duw, yr hwn ſ{ydd heb dderbyni wy-- 

nel, ya barnu yn ol gweithred pob vn. . 

t Yn drydydd, (ce) Na byddo i mi or- 
1 thrymmu na thwyllo ty wd mewn 
F dim, canys dialudd yw'r ydd ar y 
i 4} riatihynoll: yn bedwerydd, ( Hh va ddy- 
7 | lawni ymddial, eithr rhoddi ap 'y.:neb. 
; ſydd yn barnu yn gyfiawn. (a) 1 Pet.5.6.. 


| Levit.26.41: (b) 1Pet. 1.17. (c) iThelcg.. 
; 4 6. (d) Rom. 12.19. 1Pet.2.23.. 
Hol. Pa bethy mae gwivionedd 2 F Phd. 

londeb Day yn ei dayſcu i chwi #-. 

Atteb. Y. mae gwirionedd a fyddlon- ! 

deb Nuw yn dyſcu i mi dri pheth : ſef yn, Þ 

gyntaf, (a) i ddywedyd gwir yn fynge. ' 

: EE 


4 "15-" Catechiſm Tſerythyrol. 
| - halon, oherwydd bod gwefuſau celwy- 
ddog yn fliaidd gan yr Arglwydd.yn ail, 
(b) i obeithio yn yr Arglwydd a gwneu- 


thur da. yn drydydd, (c) i ddal cyfles 
fyngobaith yn ddiſyg] > canys flyddlon 


yw'r hwn a:addawodd : ac (4) i or- 

chymmyn fy enaid iddo cf megis i greaw- 

. dwr flyddlon gan wneuthur yn dda, pan 

ddioddefwyf yn ol ewyllys Duw. 

. (a) Pfal.15.2. Dihar.12.22, (b )Pfal. 
37.3. (c) Heb.10.23. (dy 1Pet.4.19. 

Hol. Beth y mae anfeidrol Dadsethineb 
Dur yn ei ddyſcu i chwi ? 

Attch. Y mae anfeidrol Ddoethineb 
Duw yn dyſcu i mi, yn gyntaf, na bydd- 
wyf ddoeth yn fy nhyb fy hun, ac nad: 
ymddiriedwyf i'm deall fy hun, gan wy- 
bod fod doethineb y byd yn flolineb gyd 


! 4a Duw. Yn ail, y mac'n dyſcu imi * beth: 


bynnag a wnelwyf ci wneuthur o'r galon, 
megis i'r Arglwydd ac nid i ddynion, 
canys yr Arglwydd fydd yn chwilio'r holl 


galonnau. Rhuf,1 2.16. Dihar.3.5. 1Cor. - 


- 


|. 2.19, * Col. 3.23. 1 Cron. 28. 9. 


P 


Hol. 


+ 2 oe o& > ty 


bn @ = ow Qu 


 m—_ 
_ 


Catechiſm Tſe 6 Jibyrol. : 
Hol. Beth a ddyſewch oddiwrth Anfeidrol 


Allu Duw ? 
Atteb. Yr wyfi yn dyſcu oddiwrth 


Allu Anfeidrol Duw, yn gyntaf, y dylwn 
F i ci ofnicf, a chrynu rhag ei fron, yn ail, 


* y dylwn i obeithio ynddo cf.,gan fod yn 
gwbl ficcr gennif am yr hyn a-addawodd 
efe, ei fod ef yn abl iw wneuthur hefyd. 
Mat.10.28, Jer.5.22. * Pfal.56.4+ Rhuf. 
4.21. | 
Hol. Gan i chwi roddi i mi ysbyſrwydd . 
oh gwybodaeth o Dduw'r Tad, yn neſaf 
gofynnaf i chwi eich 1yb am wybodaeth 0 
Teſu Griſt, ai rheidiol yw bonno befyd ? 
Atteb. Ydyw yn-wir-: canys hyn yw'r -- 


Ebywyd tragywyddot adnabod yr vnic wir 


Dduw, ac Jeſu Griſt yr hwn a anfonodd 
ee. Joan.17.3. 

Hol. Beth a annogodd Dduw'r Tad 7 
ddanfon Feſn Grift ? 


- Atteb. Duw yr hwn ſydd gyfocthog o 


drugaredd, o herwydd ei fawr gariad 
trwy'r hwny carodd efe ni, addangoſodd 
ragorol olud ei ras, trwy ci gymmwynaſ- 
carwch-i.ni yn Ghrift Jeſa,. Epheſ. 2. 


"A 
| Hol. 


© #» 14 
. -” 
F4 as EL. 
8 £40 
—_ — ” < > 
PE $ < 
—_ »” 


Catechiſm Yſerythyrol.” 
_ Hol. Beth ordd amcan Dur. yn anfon ei; 
Fab Feſu ir ly1? 

Atteb.. Ni a wyddom ymddangos 0: 
honaw &, fel y deleai ein pechodau ni: 
Ac * ni ddanfonodd Duw.ei Fab Pr byd, 
i-ddamnio'r byd, ond fel yr achubid y 
byd trwyddo ef, ac y caffai fywyd tra- 
gwyddol. 1Joan.3.5. * Joan.3.16,17. 

Hol. Ynteu a bechodd pawb, ac a baedd- 
aſant hwy farwalaeth am bechod ? :- 

Atteb. Pawb a bechaſant, ac ydynt yn 
ol am ogoniant Duw, a chyflog pechod- || y 
yw marwolacth. Rhuf.3.23. ac 6.23. g 


Hol. Beth yw pechod ? þ 
Atteb.. Anghytraith yw pechod 1 Joan. | 1I 
Z+<o 9 


Hol. Oni wnaeth Duw ddyn yn uniawn? | w 
Atteb, Gwnaeth Duw ddyn yn vniawn, | f 
ond hwy a chwiliaſant allan lawer o ddy- | a 


chymmygion. Preg.7.29.. f 
Hol. Pa rai o daynol ryw abechaſant gyn-Þ a 

rof? «ms 
Atteb, Ein rhieni cyntaf {cf Adds ac. 


Efa. 
YFol Pa fath bechod a ywnaethant ? 
Atteb. Bwyttaſant o's pren , am ye 
wn 


Catechiſm Tſcr ythyral. 5 


- | hwn y gorchymmynnaſii Duw na froyt- 
taent o honaw. Gen.3.6,11,12. 
o.| Hol. Przy ai temptiodd hwy ir pechod 
1: | by ? | 
d, | Atteb. Y ſarph [hynny yo, diafol ] 
y | a dwyllodd Efa, a bwytta a waacth hi; 
a- || ac hitheu a roddes i Adda o'r pren,ac cfea_ 
fwyttaodd, Gen.z.12,13, 
d- | Ho.Drwy ba ryw brofedigaeth y givyrdrodd - © 
I yſarpb Efa ? | 
yn | JArtteb. Y farph a ddywedodd wrth y 
od- | wraig ni byddwch feirw ddim. Canys- 
gwybod y mae Duw, maiyn y dydd y 
bwyttaoch o honaw ef, yr agorir eich 
an. || llygaid, ac y byddwch megis- duwiau'yn 
ewybod da a drwg. A-phan welodd y 
1? | wraig mai da ocdd ffrwyth y pren yn 
wn, | fwyd, ac maiteg mewn golwg ydoedd, 
dy- | ai fod yn bren dymunol i beri deall, hi a 
gymerth Oi ffrwyth ef, ac a fwyttaodd, ac 
y1-þ a roddes iw gwr hefyd gyd ahi, ac cfc a 
' || fivyttacdd. Gen.3.4,5,6. 
a6} Hol. Beth a ddigwyddodd ar ol pechod 
Adda ? EE” 
Atteb, Trwy's vn dyn hwnw y daeth 
| Nt | pechod-ix byd' a marwolacth —_ w 


1's Catechiſm Yſerythyrol. 


chod, ac felly yr aeth marwolaeth ar bob. 


dyn, yn gymmaint a phechu o bawb.Rhu, 
5.12, 

Hol. Beth a wnaeth Chriſt pan fu ar y 
adaiar er mwyn ein gwaredu ni oddiwrth be- 
chod, a'r goſpedigaeth ddyledus iddo ? 

Atteb. Chriſt, yn gyntaf, a yſpyſodd i 
ni bob peth a'r a glywodd efe gan ei Dad, 
Joan.15.15; yn ail, efe a adawodd i ni 
clamp], tel y canlynem ei ol ef. 1Pet.2.21, 
yn drydydd, efea wnaed yn felldith tro- 
ſom, gan ddioddef bod ynghrog ar bren : 
Gal.3.13., a'i roddi ei hun troſom ni yn 
ofirwm ac yn aberth i Dduw o arog| pe- 
raidd, Epheſ,5.2. 


Hol. Beth y mae Apoſtolion Chriſt yn « | 


fynegi am dano ef ? 
Atteb. Mynegant (a) mai efe yw'r vnig- 
anedig oddiwrth y Tad, a (b) Duw ben- 


digedig yn oes oefoedd : a'i (c) ymdd-- 


wyn ynghroth y Fair Forwyn o'r yſpryd 
Glan, a nerth y Goruchaf : ac iddo (4) 
gerdded o amgylch gan wneuthyr daio- 


ni : Eifod e&f yn (e) brofedig gan Dduw 
trwy nerthoedd a rhyfeddodau ac arwy- {| 1,.; 
ddion: (f). Iddo gacl ei demtio ym mhob 


peth 


Catechiſm Tſcrythyrol. 17 
b Þ peth yr un ffunud a ninneu, etto heb pe- 
u. I chod: (g) Iddo farw frosein pechodau ni, 

ai gladdu, a'i gyfodi y trydydd dydd, (b) 

Y Þ| ai gymeryd ef i fynu i'r net,ac iddo ciftedd: - 
& || ar ddeheulaw Dduw, ac (7) y daw ee 

| | oddiyno (1) i farnu byw .a meirw, (m) 
iff ya niwedd y byd. ; 
d, | (a) Joan.1.14, (b) Rhuf.9.5. (c) Luc* 
1 } 1.31,35. (4d) AR.10.38. (e) Aft. 2,22" 
| (f) Heb.4.15. (g) 1Cor.15.3,4- (b) Marc 
* | 16.19. (#) AR Ie 11. (1): Ate. 10.42, 
* | (mz) Math. 13.40, 
nj Hol. Beth a waa Chriſt ac efe yr awr-hon 
"| jy nef;, tuag at ein gwaredu ni oddirorth 

|| bechod a thrueni ? | 

7] Atteb. Efea ddichon yn gwbl iachau y 
thai trwyddo ef fy yndyfod at Dduw gan 
ei fod efyn byw bob amſer i ciriol troſtynt 
hwy * ac y mae ini ciriolwr gyd 2'r Tad, 
Jeſu Griſt y cyfiawn. Heb.7.25. * 1 Jo. 

$2. 
Hol. Dros barai o ddynol ryw y bu Chriſt 
| farw ? 
Atteb. (a) Efe ai rhoddes ci hunan yn 
grch tros bawb. (b) Efe yw*'r iawn © 
Fpechodau ni, ac nid tros yr e&l- 


ddom 


18 Catechiſm Tſerythyrol. 


ddom ni yn vnig, eithr tros bechodau yr - 
holl fyd : (c) profodd efe farwolaeth tros |" 
bob dyn: (4) Ac megis drwy gamwedd * 
vn y daeth barn ar bob dyn i gondemni-'** * 
ad, felly hefyd trwy gyfiawnder vn y 
dacth y dawn ar bob dyn, i gyfiawnhid 
bywyd. (a) rTim.2.6.(b) 1 Jo. 
4.2. (c)Heb.2.9. (4) Rhuf.5.18. I 

Hol. Oes dim i ni iw wneuthur fel y der- 
byniom ni f;ddenant pechodau a bywyd tra- | 
gwyddol drevy Griſt ? | yy 

Atteb. Gochelwn dybied hynny, canys 
yr y{crythur a ddywed (a) y rhaid ini 
edifarhau a dychwelyd fel y deleer cin 
pechodau, a darfod (b) i Dduw felly 
garu *r byd, fel y rhoddodd efe ei vnig- 
anedig Fab, fel na choller pwy bynnag a 
gredo ynddo ef, onid caffacl o honaw 
fywyd tragywyddol (c) Ai fod efe yn 
awdwr iechydwriacth dragwyddol i'r rhat 
oll a vtyddhant iddo. (a) Act. 5.19. 
(b) Joan. 3.16. (c) Heb.5.9. 

Hol. Ynteu rhaid ini edifarhau a chredu, 
ac vfyddbau ir efengyl, ae onide ni chayen 


ni ddim budd oddirrth farwolacth Ghrift? |, 


Attch. | 


Catechiſm Tſcrythyrol. 9 


- Atteb. (a) Onid edifarhawn ni a dd's 
IT Ffthir oll:( b) a*r neb ni chredo a gondem. 
1g ii. (ce) A hon yw*'r ddamnedigaeth ddy- 
. Bod golcuni i'r byd, a charu o ddynion y 

twyllwch yn {wy na*r goleuni, canys cu 
pf mweithredoedd hwy ſydd ddrwg. 

(a) Luc.13.3. (b) Marc. 16.16. * (c) 
040.3: I'9. | Dd Oo 

Hol. 4 wna flydd ddim Iles .i ni oddi- 
thr et bod yn gy(ſylltedig ag edifeirwch, ac 
vfydd-dod i orchymynion Chriſt ? 

Attch. Na wna, canys ffydd oni bydd 
genddi weithredoedd marw yw, a hi yn 
mic: acy mae*r cythreuliaid yn credu, 
«x yn crynu. | Jago.2.17.19. 

Hol. Pan yn*r ſerythyrau mewn amryw 
amau yn ysbyſu fod cyfiawnhad neu fadd- 
tant pechodau drwy ffyda, ac y cyfrifir ffydd- 
n gyfiawnder, pa fath ffydd y maert yn eu 
awyddoccan ? 

Atteb. Y cyfryw ffydd ac a buro'r 
alon, ac a weithio drwy. gariad, ac * a 
| ddiffoddo holl biccellau tanllyd y fall. 
\&t.15.9. Gal.5.6. * Epheſ.6.16. 


@ .; © 0. 2. "0. 0h OE” 


- || Hol. Pa fathedifeirwch yw'r hon a dder- 
bn arugaredd ? 


Antch. 


— — _ —— 


— — — — —_D——— - —— —-—— 


20 Catechiſm Tſcrythyrols 
Atteb. Yr cdifeirwch a dderbyn dru- 
garcdd yw gadcl y flyrdd drygionus a'rſ. 
meddyliau, a dychwelyd at yr Arglwydd, lan 
* a gwneuthur gweithredoedd addas iddi, (b) 
Eſay.55.7. *A&.26,20. Ger 
Hol. 4 ellwch chwi wrth eich gwaith fr 
yn credu, ac yn edifarhaw, ac ymroddi i fuch- ' 
edd dda haeddu ar law Dduw gael gandaf} . 
faddeuant o'ch pechodare, a bywyd: tragwy-" ; 
adol ? ſein 
Atteb. Nag allwn (2) eithr gwedi i fiat 
ni wneuthur y cwbl oll ac a orchymyn-ſ, 7 
nwyd i ni rhaid i ni ddywedyd, gweihon Da 
anfuddiol ydym : (b) Ac nid o weithre- et 
doedd cyfiawnder y rhai a wnaethom nl, 
eithr yn ol ei drugaredd yr achubodd ef 
nyni, (c_) ac yn ol cyfoeth ei ras. («)Luc. 
17.10. (6) Titus 3.5. (c) Epheſ.1.7, I 
Hol. Beth yw ſylwedd y dyledſwyddauV 
hynny y mae efengyl Chrift yn eu gofyn 
Atteb. Ymddangoſodd gras Duw, yt hg 
hon ſydd yn dwyn iechydwriacth i bob 
dyn, gan ein dyſcu ni i wadu annuwiol- 
deb a chwantau bydol, a byw yn ſobrac 
yn gytiawn, ac yn dduwiol yn y byd ſydd} 
yr awron. Tit.2.11.12. me 
ol, 


y 


i iff 


ſl- 
on 
re- 


Atteb. Scrifenwyd, yx Arglwydd dy 
Dduw a addoli, ac cf yr. vnig a waſana- 
hi. Mat..4. 10. | | 


- |. Hol. Beth ywbyw yn ſobr? 


Atteh. Byw*n ſobr yw ymgadw oddi- 
wrth weithredoedd y cnawd, y rhai yw 
tor-priodas, godineb, aflendid, anlladr- 
wad, cafineb, cynhennau, gwynfydau, 
lid,ymryſonau, ymbleidio, herefiau, cen- 
hgennau, meddwdod, cyfeddach, a chy- 
felyb i'r rhai hyn, * a chybydd-dod (neu 
oſod ein ſerch ar bethau daiarol_) yr hon 
fdd eulun-addoliacth. Gal. 5.19.20,21. 


Hol. 


[*Col.3.5 - 


Catechiſm Yſcrythyrol. 21” bk 


—_ 4 os. =. 2 Cry 


22 Catechiſm Tſcrythyrol. 
Hol. Pa beth yw byw yn gyfiawn ? 
Atteb. Byw yn gyhawn yw hyn, { 

pa beth bynnag oll a ewyllyſiwn eu gw '. 

neuthyur o ddynion i mi, felly gwneu » 
thur o honof finneu iddynt hwy : canys rj 
hyn yw'r gyfraith a*r prophwydi. Mat | 


22. 

Hol. Beth yw eich dyledſwydd tuag at j a: 
Brenin a'r awdurdodau goruchel ? 

Atteb. Fy nyledſwydd tuag at y Bre wh 
nin a*r awdurdodau goruchel yw (a 
gweddio droſto, a thros bawb mewn aw 
durdod tano, (b) ei anrhydeddu ef a 
nhwythau, ac (c) ymddaroftwog iddynt, foo 
(a) rTim.2.2. (b) 1Pet.2.17. (c)Rhuff”” 
73 


. Ie 
Hol. Pa ham y rhaid ini ymdadaroſiwny 
iddynt ? 

Atteb. Rhaid ini ymddaroſtwng” nic 
yn vnic o herwydd lid (new rhag ofn e 
cleddyf)eithr o herwydd cydwybod hefyd 
Rhuf.13.5. | 
Hol. Pa fodd y mae cydwybod tuag at 
Daum yn ein rhwymo ni i ymddaroftwng '|þ 

Atteb. Canys nid oes awdurdod onidf 
oddiwrth Dduw., a'x awdurdodau ſydd,ſ'* 


gan 


Catechiſm Tſcrythyrol, | 23 


an Dduw y maent wedi eu hordeinio : 
im hynny pwy bynnag ſydd yn ymoſod 
m erbyn .yr awdurdod, lyed yn . gwr- 
thwynebu ordinhad: Duw : 4'r rhai a wr- 
hwynebarit -a- dderbyniant ' farnedigaeth 
Fiidynt eu hunain, Rhuf.r3.1,2. 
Hol. A ddylaech chwi roddi vfydad- dod 
preithredol ich” rheolwyr os parant hwy i F 
d<yi — y peth y mae Duw yn eiwa- 
fun | 
FT Al cyfiawn yw ger bron Duw, 
wando ar ddynion yn hytrach nag ar 
Dduw, bernwch chwi. Act.4.19. 
Hol. Beth yw eich d yledſwydd tag at yr 
feobion a*r rheolwyr yſprydol a 'r dyſcawdwyr 
Ps. Chrif$ ar ei eglwys ? 
Anteb.Fy nyledfwydd yw vfyddhau i im 
lzenoriaid ac ymddaroftwng, oblegid y 
oqecnt hwy yn gw wilio tros ein eneidiau, 
"Weis rhai a fydd raid iddynt roddi cyt- 
Heb.13.17. 
Hol. Pa ddyledfwydd yehwaneg ſdd ar- 
1 th tuag attynt © 
lf 4tteb. Dyledus i ni adnabod y rhat .. 
ng, jd yn Ulafurio yn. ein myſc; ac yn ein 
wodracthu yn yr Arglwydd, ac ynein 


ho cynghort, 


4 
W 


2 


of 


l 
#1 ; 


24 Catechiſm Tſcrytbyrol. 
cynghori, a gwneuthur cyfrif mawr 0 
honynt mewn cariad er mwyn cu gwaith, 
(a) a chyfranned yr hwn a ddyſcwyd yn 
y gair a'r hwn ſydd yn ei ddyſcu yn 
mhob peth da.' 1 Theſ. 5. 12, 13. (4) 
Gal. 6. 6. | 
Hol. At cyfreithlon i chwi gyhoeddi beiau 
rheolwyr dinaſol neu eglwyſig ? | 
Atteb. Scrifenedic yw na ddywed yn 
ddrwg am bennaeth dy bobl. AQ. 23.5. 
Hol. Dwg hyn ar gof i mi i ofyn © ebni 
a - vn fod yn grefyddol beb attal ei da- 
Foa 7 -- 
- Attehb. Os yw neb yneich myſc yn 
cymmeryd arno fod yn grefyddol, hebat- 
tal ci dafod, ond twyllo ' ei galon ci 
- hun, ofer yw crefydd hwn. Jag. 1.26.. 
Hol. Beth yw dyledſwydd plant tuag at 
ex rhieni? | 
Atteb Dyledſwydd- -plant yw- anthy- 
deddu eu tad a'u mam, - yr hwn ywt 
gorchymmyn: cyntat mewn addewid : ac 
(a) vtyddhau iddynt ym mhob peth, 
canys hyn ſydd yn rhyngu bodd ir Arg|- 
wydd ya dda. Ephef. 6, 2. (a) Col. 3: 


20, 
| Hol, 


_ atechiſm .1ſcrythyrot. 25 
Hol, Beth yw dyledfrwydd rbieni yn eu 
perthynas iw plant ? | | 
Atteb. Dyled{ſwydd rhieni yw na yr- . ! 


_ ront eu plant i ddigio, ond eu maethy 


hwynt yn addyſc ac athrawiacth yr Ar- 
olwydd. Eph.6.4. 

Hol. Beth you dyledſmydd gweift on tap 
at eu meiſtred ? 

Atteb. Dyledſwydd gweilion yw bod 
yn ddaroſiyngedic iw meiſtreid eu hun, 
ac i rynga bodd iddynt ym mhob peth, 
nid yn gwrthddywedyd 3 nid yn darn- 
guddio, ond yn dangos pob flyddlondeb 
da : fc yx harddont athrawiacth Dduw 
ein Jachawdur ym, mhob peth. Titus 
2.9.10," 

Hol. Beth os bydd iddynt feiftred  angby- 
.weithas.. a raid iddynt fod yn ddavoſtyngrdie 
ir cyfryw ? 

Atteh. Dylent fod yn ddaroſtyngedic 
iw meiſtreid gyd a phob ofn, nid yn 
vnic i'r rhai da a chy weithas, cithr ir 
chai anghyweithas hefvd. 1Pet.2,18. - 

Hol.P, Fodd y dyles aweif on 2fyddoan i ins 
meiſtreid ? 


: gSechim I1/cryBbyros. 

Atteb. Dylent viyddhau iw meiſtred 
nid 4 llygad waſanacth, fel bodlonwyr 
dynion, eithr mewn fimlrwydd calon, 
yn ofni Duw, Col.3.22. | 

Hol. Pa annogaeth ſydd i weifion i roddi 
im meiſtred y fath vfydd-dod a byn ? 

Atteb: Gan yr Arglwydd .y derbyni- 
ant daledigacth yr erifeddiacth, canys yr 
Arglwydd Griſt y maent yn ei waſanae- 
thu. Col.3.2 4. 

Hol. Pa annogaeth ſydd iddynt o ddiodd- 
efgarwch dan feiſtred anhbyweth ? 

Atteb. Hyn ſydd rafo] os yw neb o her- 
wydd cydwybod i Dduw yn dwyn tri- 
{iwch gan ddioddef ar gam : Ac os ny- 
ni yn gwneuthur yn dda ac yn diodd- 
&, a fyddwn dda cin ammynedd, hyn 
ſydd raſol ger bron Duw., 1 Pet. 2, 
I9, 20, | 

Hol. Tadyw pyfreithlon *r cyfryw daei- 
liaid gorthrumedic ddangos en cam i Dduw 
8 dynion ? 


Atteb. Ydyw, yn gyntaf i Dduw,.(a) 


y nebſydd mewn adfyd gweddied. Yn 
ail, i ddynion, (b) Meibion Iſrael a lefa- 
fant ar Pharao gan ddywedyd, wele dy 
weiſion 


Catechiſm Iſerfthyrol. 27 
weiſion a gurwyd, a*th bobl di dy hun 


. fydd ar y bai (a) Jag.5.13. (b) Exod. 


5e15,I0. | 

Hol. Beth yw dyledſwydd meiſtred tuag 
at eu gweiſion ? 

Atteb, Dyledſwydd meilired yw (a) 
owneuthur iw gweilion yr hyn ſydd gy- 
hawn ac vniawn (b) arhoddi bygwth hei- 
bio. (4) Col.4.1. (5b) Ephel.6.g. 

Hol. Paham y dylent bynny ? ; 

Atteb. Oherwydd bod iddynt hwy- 
thau feiſtr yn y nefoedd,. yr hwn ni dder- 
byn- wyneb neb. Col.4.r. 

Hol. Beth yw dyledſwydd Gwyr taag at 
eu grragedd ? 

Atteb. Dyled{wydd gwyr yw cara eu 

agedd, ac na byddont chwerwon 
wrthynt. Col.3.19. | 

Hol. Pa fodd y dylau gwyr garu en 
grragedd ? 

' Atteh, Dylent eu caru hwy megis y 
carodd Chriſt yr eglwys, ac a'i rhoddes 
et hun troſti - ac felly y dylei gwyr garu 
eu gwragedd megis cu cyrph tu bunain. 
Ephel.5.25,298. -  . .. | 

| B 2 Hol, 


23 | Catechiſm Yerythyvol. 


Hol. Oni daylei gryr cyttal Iu gre 4- 
gedd ? 

Atteb. Gad dyn dad amam aglyn wrth 
| ei wraig a'r ddau atyddant yn vn chawd. 
 Mat.19.5. | 
Hol. Beth jw dyledſwydd groragedd tuag 
ateu gp wyr £ 

Atteb. Dylediwydd gwragedd yw c- 
drych ar iddynt berchi eu gwyr,ac ymoſt- 
wng iddynt megls ir Arglwydd. a 5. 
22.33. 

Hol. Pabinis yaylent bynny: F 

Atteb. Oblegid y gwr yw pen y wraig, 
megis ac y mae Chritt yn ben ir eglwys. 
Ephef.5.23. . 

_ Hol... Beth os byge y _ yn angbredadyn 
new yn anniwiol ? | 
 Atteb. Yr Apl. Petr a ddywed, Bydded 
y gwragedd ofiyngedig iw gwyr priod, 
fel vd oes rhai heb gredu i'r gair, y galler 
trwy ymarweddiad y gwragedd, cu hyn- 
vill hwy heb Y, gair, .wrth edrychar eich 
+ Gerais chwi yrg yd ag oft, 
Iret 

Bat. Pa wedld y dylech chwi mls 
tag at W oedranus ? 

Anh, : 


I ML _— —- —_—_— — 


Catechiſm Yſerythyrol. 29 Y 


Atteb. .Nyledus i mi gyfodi. ger. bron 
penwynni, a pherchi wyneb henuriad-(2) 


oblegyd coron anrhydeddus yw penllwyd- 


nt,os bydd mewn ffordd cyliawnder. Lev. 
19.32. (a) Dihar.16.31. 

Hol. Beth: yw .eich « Iyledſoydd. Tag at 
ddieithraid ? 

Atteh, Nad anghofivyt leteugarwch, 
canys with hynny y lletteuodd rhai Ange- 
lion : yn ddiarwybod. Heb. 13. 2. Math. 


2:33. 
Bol. Beth yr» eich dyledſmydd tuzg at y. 


tawd a'r anghenus ? 


Atteb. Mia ddylwn fod yn (a) dru- 
garog tuag attynt, (5) yn gymm's -ynaſcar 
a thoſturiol, gan gotio (c) y rhai fy yn 
chwymfcl pettwn yn rhwym gyda hwynr, 
a'r rhai cyltuddiol megjis ,yn bod fy hun 
hefyd>yn. y Forph. 4 cPct.3.8, (6 p! Eph. 


4. 32, (cy Hebi 13 


Hol. Ai digon - OR nh nt, 4 
bod yn ddrwa gennych eu cyflwr 2 | 

Atteh. Na ddigon : canys 'os bydd 
brawd neu,chwaer yn noeth, ac mewn ci- {| 
fieu beunyddol ymborth, a dywedyd o :} 
honot wrthynt, ewch mewn BET \axy 1 
B.3.. - _ yaw 


30 Catechiſm Tſcrythyrol. 


ymdwymnwch ac ymddigonwch , etto- 


heb roddi iddynt angenrheidiau *r corph, 


paltsfydd ? Am hyony (a) ni waſanae-- 


tha i mi anghofio gwneuthur daioni a 
chyfrannu, canys achyfryw cbyrth y rhyn- 
gir bodd Duw. Jag-2.15,16.(a)Heb.13.16. 

Hol. 4 ddylai vn, a fyddo *n ynnill ei 
fywyd wrth lafur ei freichian, roddi eluſen ? 

Atte. Yr hwn a lcdrataodd na ledratted 
mwyach.cithr yn hytrach cymmered boen, 
gan weithio a*'i ddwylo yr hyn ſydd dda, 


tcl y byddo ganddo beth iw gyfrannu, it 


hwn y mae avgen arno. Epheſi4.28. 


Hol. Er mwyn pa ryw ddiben y dylech © 


roadi eluſen ? 

Atteb, Dylai fy ngoleuni lewyrchu ger 
bron dynion fel y gwelont fy ngweithre- 
docedd da, ac y gogoneddont ein Tad yr 
hwn ſydd yn y nefoedd. Math.5.16. 


Hol.Pa ryw dadiben ſydd i chwi iw ochelyd 


wrth wneuthur eluſen ? 

Atteb. Rhaid i mi ochelyd rhag gwneu- 
thur fy-eluſen yngwydd dynion er mwyn 
cael fyngweled ganddynt, ac i'm molian- 
ner gan ddynion, os amgen, ni chat dal 
gan fy nhad yr hwn ſydd yn y nefoedd. 
Mat,6.1.2. - Bob 


gallu ? 


OT "divert ay Jag. 1,275 <: 


Catechiſm Yier ebyret. _ "” E 


Hol. Beth o chlywch ynoch eich bunan 
brofedigaeth gref i chwenych gwrag ogoniant, 
@-chanmoliaeth-dynion am roddi eluſen ? : 

Atteb. Yn y cyflwr hwnw na wyped 
fy law aſſwy pa beth a wnafy llaw dde- 
hau, fel y byddo fy eluſen yn y dirgel : 
a chredu y tal fy nhad i miyr hwn a wal 
yo y dirgel; Math.6:3.4. | 

Hol. 4 pha fath feddwl y dylech roddi ? 
 Atteb, Ditaifo3 yo hawdd gennif roddi- | 
a chyfrannu; nid rhoddi yn athrifſt neu. | 
trwy gy mmel], canys rhoddwr llawen y | 
macDuw yn ci garu. 1 Tim;6.18.2Cor.g.7. | 

Hol. A ddichon y dyn'hwrw gar Dina 
@ nacao gynorthwyo ' anghenus pai fyddo Ju | 


Atteb. Yr hwa ſydd ganddo dda'r rt 
Iiwn,ac a welo ei frawd mewn eifieu, ac @: 
gaco ei doſturi oddiwrtho, pa fodd y: mae... 
cariad Duw yn aros yoddo &f ?*1 J9:3317. * J 

. Ho. Po fathynteu yw crefydd bur a ne 

Atteb. Crefydd bur a 'dihalopedig ger 
bron Duw a'r Tad,” yw hyn, ymweled | 
Fr ymiddifaid,' a*r groragedd gweddwon, | 
yn eu hadfyd.,a'n cadw ein tunain yn ddi- | 


4. Hol... | 


| 


# 
: 


/ 


% 


32 Catechiſm Yſcrythyrol. 


Hol. I bwyy dylech wneathur da? 
Atteb., Tra yr ydym yn cael amfſer cy- 

faddas, dylem wneuthur da i bawb, ond 

yn enwedig ir rhai ſy o deulu's flydd, 


_ Gal.6.10. 


Hol. Pa annogaeth ſydd i chwi i fod 
yn drugar'gac yn eluſengar ? 
Attch, Gwyn eu byd y rhai trugarogj- 


on, canys hwy a gant drugaredd ( a) 0s: 


ymigyfocthogwn ni mewn gweithredoedd 
da, ni dryſſorwn i ni cin hunain fail dda 
erbyn yr amſer {ydd- ar ddyfod, fel y cat- 
form afacl ar y bywyd tragwyddol. Mat. 5, 
7. (a) 1Tim.6.18.19. | 

Hol. Onid oes adderridion o drugareddau 


 amſerol h:fyd ir trngarog @'r eluſengar? 


Attch;, Oes: (a) Gwyn ci 'fyd a yliy- 
ria with y tlawd, yr Arglwydd a'i gwa- 
red & yn amſer adfyd. yx Arglwydd a'i 
ceidw, ac a'i bywha, gwynfydedic fydd 


ar y ddalayz (b) ai had a fendithir. (a) 


Plal.41.1,2,3. (b) Pſal.37.26. 
Hol. Beth oedd yityriaeth Dafydd yng- 
hylch y trugarog wrth praffu ar ei p yflwr ? 
_ . Atteb, Dywed Dafydd, Mi a tum ieu- 
-aNgc ac yr ydwyt yn hen, etto ni welais 
Y 


= PTY -—_ | w4.c0cea 


Catechiſm Yſcrytbyrol. © 33 © 
cyfiawn wedi ct adu, na't had yn car 


dotta bara, bob amſer y mae'n drugarog. 
Plal.37.25,26. Ac medd Solomon, rhyw 


' vn a waſcar cidda ac fe achwanegir iddoz 


a rhyw vn arall a arbed mwy nag a we- 
Adi ac a {yrth 1 dlodi. Diha.11. 24, 
Hol. Onid yaych chwi yn tybied y gall 
Dum mewn fyddlondeb a doethineb oddef 

cytudd i ddigwydd i wr dz a thrugarag heb 


> ary ” . adderidion a ragdlyw: djmyd.; ? 


Atteb Ydwyt: (a): Canys ni awydd- 
om fod pob peth yn cydweithio cr daioni | 
i'r rhai ly yn caru Duw, (cf Yr rhai ſydd | 
wedi ecu galw : (b) wu byrr yſcatn gyſtudd | 
fydd yn odidog ragorol yn gwelthredu 


tragwyddol bwys,g0goniant: Saya. 


(a) Rut.8.28.,.(b) 2Cor.4.17. | 
Hol. Beth yw eich dyledjmydd wer . at | 
frared a wnel #ch erbyn | 
Atteb, Nyni a x al gyd-ddwyn 
a'u gilydd, a maddeu iw gilydd, ,megis 
y maddeuodd Duw er mwyn Chritt i; nin- | 
nau, Col.3.13. Ephi.4.32.. IE t 
Hol. Pa ſawl gwaith y dylit oddef i th 


framed bechu yn ” erbyn, a madden iddo, -at | 


6 ſeithwaith ? | | 
B5 A eb 


 ) 34 


Catechiſm Tſerythyrol. 

Aiteb, Dylwn faddeu iddo hyd ddeng- 
waith a thrugain ſeith-waith.-- Math, 
18.22, 

Hol. Beth oni faddeuwchei gamwedd 7h 
brawd ? 

Atteb. Ni faddeuifffy nhad mom cam- 
weddau inneu. Mat.6.15. 

Hol. Beth yw eich dyledſwydd tuag at 
eich brawd a wnaeth yn erbyn Duw ? | 

Atteb. Ni waſanactha i mi gaſau fy 
mrawd yn fy nghalon, eithr gan geryddu 
ceryddu fy nghymydog, fel na ddioddef- 
wyfF bechod:ynddo. Levit. 19.17. 

Hol. Pa annogaeth fydd i chwi i wneu- 
thur bynny? 

Atteb. Od acth nebar gyfeiliorn oddi- 
wrthy gwirionedd, a throi o ryw vn &<, 
gwybydded y bydd: fr hwn a drodd 
bechadur oddiwrth gyfeiliorni ci flordd, 
gadw enaid rhag angeu, a chuddio liaws 
0 bechodau. Jag.5.19,20. | 

Hol. Pa fodd y dylaem ni geryddu: ein 
brawd pechadurus ? | 

Atteb. Os goddiweddir dyn ar ryw fai, 
| y rhai yſprydol a ddylent adgyweirio 'r 
 cyfryw vn mewn yſpryd addfwynder,gan 
F cu 


FOR 


g's 


Catechiſm Tſerythyrol. -3 8 
eu hyſtyried eu hunain, rhag eu temtio 
hwythau. Gal.6.1. | 

Hol. Oni ddylaem ni fod yn dyner wrth 
arnu ein brawd ? | 

Atteb, Ein Arglwydd a ddywedodd, 
na fernwch fel na*ch barner, a pha farn y 
barnoch, ich bernir. (a) A phwy wyt ti 
yr hwn wyt yn barnu gwas vn arall? 
i'w Arglwydd ei hun y mae fe yn ſe- 
fyll neu yn ſyrthio. Math.7.1,2. (a) Rhu. 
I 4:4. 

Hol. Pa fodd y dylau y rhai cryfion a gwy- 
bodus 'ymddwyn tuag at y rhai gwan ac 
anwybodus ? 

Atteb. Y rhai ydynt gryfion a ddylent 
gynnal gwendid y rhai gweniaid, ac nid 
rhyngu eu bodd eu hunain. Rhuf. 15.1. 

Hol. Beth yw eich dyledſwydd tuag at eich 
gelynion ? | 

Atteb. Dylwn gara fyngelynton. Mat. 


5544 
Hol. Pa fodd y mae i chwi ddangos eich 
cariad tuag attynt ? | 
Atceb. Nid yn talu drwg am ddrwg, 
ne fenn am ſenn, eithr yngwithwyneb yn 
bendithio, - ac wrth orchfygu drygiont | 
| | uwy 


36 Catechiſm Tſc crythyrol. 


hannog i garn, ac i wnenthur da in ge- 
Iynion 2 

Atteb. (s) Y mae Duw yn canmol ei 
gariad tuag attom, oblegid a nyni etto 
yn bechaduriaid i Grift farv troſom ni. 
Cb) Acfelly y byddwn ni yn blant i'n 
Tad yr hwn {ydd yn y nefoedd, canys y 
mae efe yn peri iw haul godi ar y drwg 
a'r da, ac yn glawio ar y cyhawn a'r 
anghyfiawn: (c) Ac y mae &fe yn ddaio- 
nus ir rhai anniolchgar a drwg. (a) 


Rhuſ.5.8. (6b) Math. 5.45. (c) Luc. 


Hol. 1th yr attebion a roeſoch yy wyf 
yn dirnad nad yaych yn meddwl fod gras yr 
efengyl yn gwneuthur neb yn ddiofal am wei- 
thredoedd da ? wo 

Aiteb.Yr ydym wedi ein creu yn Ghriſt 
Jeſu i weithredoedd da, y rhai a ragddar- 
parodd Duw fel y rhodicm ni ynddynt. 
Epheſ.2 10. 

Hol. 4i digen ini wneuthur rhyw weith- 
redoedd da a'r dyn oddiallan ? 


Arte, 


trwy ddaionl. 1 Pet. 3. 9. Rhuf. 12.21 
Hol. Pa ryw reſymmau ſydd gennyms in 


Catechiſm Tſerythyrol. 27-3 

* Atteb. Na ddigon, eithr od oes ncb yn 
Ghriſt, (nee yn wir Griſftion )) y,mae cfe yn 
readur newydd. 2 Cor.5.17. 

Hol. Beth yw bod yn greadur newydd_ ? 

Atteb. Bod yn greadur newydd' yw bod 
wedi ymadnewyddu yn yſ{pryd cin me- 
ddwl ac (a, viyddhau o'r galon. Eph.4. 
23. (a)Rhuf.6.17. 

Hol. Pa ham y mae'n angenrheidiol ini 
ein hadnewyddu yn yſpryd ein meddwl ? 

Atteb. Rheidiol ein adnewyddu yn yſ- 
pryd ein meddwl, o herwydd na ddichon 
pren drwg ddwyn firwythau da, na phren 


[.da ddwyn ffrwythau diwg: ac (a)o he- 
hethrwydd y galon y llefara'r genau. 


Mat.7.18. (a) Mat.12.34. 

. Hol. Pa reſymman yhroaneg ſydd i adan- 
gos bod yn rheidiol ini gacl ein adnewyddi 
yn yſpryd ein meddyliau a phuro ein ca- 
lonau ? 

Atteb. Y mace*n rheidiol hcfyd als 
wydd i Grift ei roddi ei hun troſom, i'a 
prynu ni oddiwrth bob anwiredd, ac i'n 
puro ni iddo el hun, yn bobl briodol, 


 awyddus i weithredoedd da, Tit. 2. 14. 


A's modd " hetyd cin gwneir oi 
(a) 


38 Catechiſm Tſerythyrol. | 
Ca) yn gymmwys 1 gael rhan o ettifeddi- 
aeth y Sain yn y goleuni, Canys oddi- 
eithr (þ)) ein geni drachefn ni ddichon 
genym weled teyrnas Dduw. (2) Col.r, 
12. (b) Joan.3.3. 

Hol. pam hynny ?' 

Atteb. O herwydd goleuni yw Duw, 
ac nid oes ynddo ddim tywyllwch, ac nis 
gall tod ini gymdeithas ag cf a rhodio yn 
y tywyllwch. 1 Joan.1:5,6. 

Hol. Ellwch chwio bonoch eich hun pre- 
du ac edifarbau, a gwneuthur i chwi palin 
lan, ac vfyddbau i orchymynion Duw #- 

Atteb. Gallaf bob peth trwy Griſt yr 
hwn ſydd i'm nerthu, ond (a) hebddo 
ef ni allaf wneuthur dim.  Phil.4 13. (@) 
Joan.15.5. 

Hol. A ydyw Chriſt yn barod ”ch nerthu 
chwi ai ras acAa'i yſpryd ? 

Atteb. Efe a addawodd i bwy bynnag 
ſydd ganddo (hynny yw a'r ſydd yn arferu'r 
nerth ſydd ganddo enſus ) y rhoddir iddo,ac 
y- caiff cfc helaethrwydd. (a) Ac os nyni 
rhai ydym ddrwg a fedrwn roi rhoddic 
da i'n plant,pa faint mwy y rhydd-ein Tic 


 nefol yr yſpryd glan ix rhai a ofynnaſj 


g4N- 


Catechiſm Yſerytbyrol. 39 
ganddo ? Math. 13. 12. (s) Luc.11.13. 
| Hol. Pafath oedd gweitbrediadau'r yſ- 
on | try4 Glan a roddwyd ir eglwys yn enwedig 
1, yn y prif amſeroedd ? 
Atteb. Yn gyntaf, yr yſpryd Glan yr 

hwn a anfonodd y Tad yn enw Chrift, 
ww, || a ddyſcodd i'r Apoſtolion yr holl bethau, 
nis ac a ddug ar got iddynt yr holl -bethau'a 
yn {| ddywedaſai efe iddynt. Joan. 14.26, 

Yn ail, (a) wedi dyftod dydd y pente- 

;re- if colt, yr oeddynt Inwy oll yn gyttin yn 
zon fl yr vo Ne, a hwy oll'a lanwyd #r YE 
> flpryd Glin, a dechreuaſant lefaru 4 
| yr thafodau eraill, megis y rhoddes yr YC- 
1doſſl pryd iddynt ymadrodd ; a hwy (b).a 
(a) tdyddwyd #r yipryd glan aca thin, y 

pryd- (c) yr: ymddangoſodd iddynt da- 
th | fodau gwahanedig megis © dan, ac efe a 
aſteddodd ar bob vn o honynt. (a) Ad. 
2.1.4. (þ) Mat-3.11. (c) Ad.2.3. 

Yn drydydd, pan eu dycpwyd hwy o 
flaen rheolwyr, yr yſpryd glan a ddyſcai 
iddynt yn yr awr honno pa beth ocdd 
nid ei ddywedya. Marc.13.11.Luc.12.12, 

Yn bedwerydd, i vn trwy'r yſpryd y 
thoddwyd-:ymadrodd doethineb, ac i a- - 

rall 


49 Catechiſm Yſcrythyrol. 


rall ymadrodd gwybodacth, trwy yr vn y{.f| - 
pryd, ac i arall wneuthur gwrthiau, aci a-ſſ fry 
rall brophwydoljacth, ac i arall wahani- _ 
acth yſprydoedd, ac i arall amryw dafo-ſ] pw 
dau, ac i arall gyheithiad tafodau. 1Corf} | 
12.8,10. "> 

Hol. Pa bam y rhoddes Duw y pryd hyr- . 
ny y fath ragorol weithrediadau a doniau iſ abl 
yſpryd glan 2 | 

Atteb. Dewyddynt yr oedd yr yſprydfj | 
glan yn ty(tiolacthu ddartod i Dduw gy- by: 
fodi i fynu yr Jeſu, ai dderchafu ef aff j;þ 
ddeheulaw yn dywylog ac yn iachawdwr, bile 
i roddi edifeirwch i 1/rael a maddeuant 
pechodau. Act.5.30,31,32. p 1 

Hol. Ps fath yy doniaur, yſpryd y rhaial pet] 
fn ac a fy4d yn parhau yn yr eglwys ymP|(,) 
mhob oes ? [ 

Amch, Ffrwyth ye Yſpryd yw cariad,[! ,, , 
Hawenydd,tangneddyf, hir-ymaros, cym-| ,;; 
wynaſgarwch, daioni, ffydd, addfwynder} _ 
dirwelt. Gal.5.22,23. - © Bhd, 

Hol. 4 dderbya Duw neb ryw vfydd-aodf 1g 
ond a fyddo yn gwbl berffaicrh a dibechod?Þ «jj | 

Atteb. O phechaneb y mae i ni ciriolwy} yy 
gyd ar Tad, Jeſu Grilt y cyfiawn. 1 Joad ma, 
2, I, Holy * 2 


| 


Catechiſm Tſerythyrol, 41 

af Hol. Pa ryw foddion ſydd i ni iw har 

&ll fer fel y derbyniom ras Duw drwydaynt ? 

Ul Atteb, Y Gair, a'r Sacramentau, a 

0-N gweddi. | 

Ir. Hol. Beth a ddarlle.wch chwi ynghylch y 
Gair, neu'r yſcrvthur lan ? 

ny Anch. Yr wyf yn darllain ei fod yn 

JF abl fn gwneuthur yn ddocthion 1 icchy- 
awriacth. 2Tim 3.15. - | 

jd Hol. Onid yw'n ddigonol tuag at ein ie 

VN chydwriacth i ni gredu fel y mae eglwys 

alll beb wybod ein hunain pa beth, fel y mae'r pa= 

'T, piltiaid 2 EE | . 

uy Atteb. Nag ydyw, eithr. rhaid 1 mi 

_ {chwilio *r ſcrythyrau,' (a) a phroti. pcb 

'#F|peth a dal yr hyn ſydd dda. Joan.5.39. 

MY (a) 1Thel.5.21. 

Hol. 4 all pobl wirian ddeall yr ſcrythyr- 

a1! a yn y pethau rheidiol tnag at iechydwri- 

"| atth ? 

Attch., Gallan: Tyſtiolacth yr Arglwydd 
ſydd yn gwncuthur y gwirion yn ddocth ; 
woriad ci eiriau a rydd olJeuni, - pair dde- 
all i rai annichellgar : ac * os cuddiedig 
vl yw cin cfergyl ni yn y thai colledig y 
"uy mae yn guddicdig. Pſ4.19.7. ac 119.230. . 
of * 2Cor. 4.3. Hol, 


| 


64 
1? 


+ 


42 Catcebiſin Yar rol, 


Hol. 4 ddichon yr yſcrythyran wneuthufj At 
pobl yn ddoeth i iechydwrizeth heb chwanSalon 
gu. attynt draddodiadau diſcrifen ? IT, 1 

Attch. Dichon : Canys yr holl ſcrythur He 
{(ydd wedi ci rhoddi gan yſ{prydoliacth Duns 
Dduw, ac ſydd fuddiol i athrawiacthu, iſtit! 
argyoeddi, i hyflorddi mewn cyfiawnder; Ai 
tel y byddo dyn Duw yn berffaith wediJidyſi 
ci berfſcithio i i bob.gweithred dda. 2 Tim. fſtin c 
316,17. $335 - 

Hol. Pa foddy mar i ni ddarllen agwran| Bi 
do *r gair ? A 

Atteb, Rhaid ini roddi heibio bobſelwy 


budreddi, a helacthrwydd malis, a thrwyf H 
* addfwynder dderbyn yr impiedig ajr, yr 4 
hwn a ddichon gadw ein eneidiau : ac nw 


fel rhai bychain newydd eni/chwenychJi. 
didwyll lacth y gair fel y cynnyddom - 
trwyddo ef. Jag.1.24. * 1Pet.2.2. 

Hol. Nid digon ynte yw ini glywed nes aki 
wrando'r gair yn vnic ? 22.1 

Atteb.. Dylaem fod yn wneuthurwyd H 
y gair ac nid gwranduwyr yn vnic, ganſrrth 
ein twyllo cin hunain, Jag. 1.22. 

Hol. Beth ſy4d ini iw whenthur begno 
law - gwrando a darllen” gair Duw - felt) 
y rhoddom vfyad-dod iddo ? Ate 


Catechiſm Tſcrthyrol; 43 
"ll Atteb. Rhaid ini ei guddio cf yn. ein 
nAalonnau a myfyrio ynddo. Ptfal. 119. 
II, 15. | 
urſj Hol. Onid rhaid ini hefyd4 weddio at 
thIDdaw am ei fendith # wneuthar ei air yn 
, iſleithiol 5 ns 7 
rl 4tteh. Rhaid 1 ni weddio ar i Dduw 
difiidyſcu i ni ffyrdd ci ddeddfau, a gottwrg 
n, flcin calonnau at ei deſtiolacthau. Pſal.119. 
33» 30s ; 
7 Hol: Pa ſawl Sacrament ſydd ? 
Atteb. Dau ; Bedydd a Swpper yr Ar- 
Dollelwydd.. 
yl Hol. Beth yw Bedydd ? 
"rl A4tteb. Bedydd yw golchiad a dwfr yn 
Wnw's Tad a'r Mab, ar yſpryd Glan. 
hIA&.10.47. Math. 28.19. 
mii Hol. Beth ywgras yſprydol y bedydd ? 
Atteb; Golchiad yr enedianh, neu 
#Iochi pechodau ymmaith. Tit. 3.5. A. 
22.16, 
yl Hol. I ba beth yr ydychchwi yn rhwymedig 
nprth eich- bedydd ? 
Atteb., Y mae fy medydd yn fy rhwy- 


þygmo i wiſco Chiiſt, ſet i hegwi enw 
eMUhriſt , ( drwy broffeſs ) ac i ymado 
ts oddiwrth 


4 


44 Catechiſm Tſcrythyrol. 
oddiwrth anghytiawnder, 2 Tim. 2. 19,Jawe 
Hol. Pa fodd y mae eich b:d4y44 yn eidh[:6.: 
rhwymo i ymadel a phob anghyfiawn-Mati 
der ? | 1 H 
Atteh, C; nnifer o honom ac a fedydd-f(Cbri 
wyd i Griſt Jeſu, a fedyddwyd iw. far 4 
wolacth ef : claddwyd ni gan hynny gydfbwy 
ag cf trwy fedydd i farwolacth,. fe] megis}pan 
ac y cyfodwyd Chritt o feirw trwy og0-Jplw 
niant y Tad, felly y rhodiom ninnauþjt.. 
* hefyd mewn newydd-dcb buchedd. Rhu.f H 
6.3.4. * 
Hol. Onid yy ein bedydd yn ein rbwy-ſpti 
mo nit garu eu pilydd, ac i gadw wndeb £ 
yr. yſpryd ym rhwymyn tangneddyf ? pode 
Aiteb, Ydyw : O herwydd trwy vnſyhoc 
Yſpryd y bedyddwyd ni oll yn vn corph. hw 
1 Cor.12.13, | | Þ 
Hol, Beth yp ſt wpper. pr Arolwy41 "4 ueri 
Atteb. Swpper yr Arglwydd yw (a)þw. 
Bara bzndigedig wedi ei dorri a'i fwytta,ſhapi) 
a Gwin wedi ci dywallt a'i yfed &} 4 
coffadwriacth am Gritt, yr hwn (5) hr 
archollwyd am ein camweddau ni, ac ſta 
ddriylliwyd am ein hanwireddau -nl, 3Fidde 
(-) gwacd yr. hwn a opalinys tro5Fbjd 
| aWec 


Catechiſm Yſcrythyrol. 45 
9, flewer er maddeuant pechodau. (a) Math. 
ich[:6.26, Luc.22.19. (b) Eſay. 53. 5. (c) 
p1-{Math.26.25, my = 
|| Hol. Dros ba h3d y mae marwolaeth 
d-fChrift iv goffau yn Swpper yr Arglwydd 2 © 
are] Atteb. Cynnifer gwaith bynnag ac y 
ydbwytaom y bara hwn, ac yr yfom y cwp- 
gisjpan hwn y dang: {wn farwolaeth yr Ar- 
20-fplwydd oni ddelo, ſef i farm. 1 Cor. 
aufil. 26, T7 
1.4 Hol. 4 ellir gommedd y cwppan ir rhai 

; dderbyniant y bara, megis y gwna'r pa- 
pj-hitiaid i bawb ond yr offeiriaid ? © 
bY 4tteb. Na ellir : canys Chrift a gyme- 

dd y cwppan, ac a ddiolchodd, ac a'i 
vnſthoddes iddynt, gan ddywedyd, yfwch 
ph. ſhwb o hwn. Math. 26.27. 

j Hol. 4  ydyw Swpper yr Arglwydd yn 

werth, new a offrymir ynddo Gorph Chriſt 
4 )lilwaith dros y byw a'r meirw, fel-y maer 
ta ſupiſtiaid yn taer ? 
ay Atteb, Nag ydyw. ac ni offrymir corph 

aKhriſt ynddo, eithr (a) ynddo y dangofir 

c Mii farwolacth ef 3 Ac- onide: buaſci raid 
Fido yn fynych ddioddef er dechreuad: y 
r9Þjd ; (+4) cithr-yr awron vnwaith ya 
Ne niwedd 


46 Catechiſm Tſcrythyrol. 


niwedd y* byd yr ymddangoſes efe, if[b: 
ddeleu pechod, trwy ciaberthu ei hun. (a)Þy2 
1Cor.11.26, (b) Heb.g.26. T1 
Hol. Pa beth yw yſtyr y geiriau bynny,f9" 
eymerwch, bwyttewch, hwn yw fyngorpb? 4 
Acteb.Ysbyſodd Chriſt ei feddwl ei hunſ40/ 
wsth ddywedyd, gwnexch hyn er coffa am + 
danaf. Luc.22.19. | he 
Hol. 4 yw Corph Chrift yn y nef yr 
veſtadol ? F MINI 1G 
Atteb. Rhaid ir nef ei dderbyn ef, hyd] | 
amſeroedd adferiad pob peth, new'r dydd(4'2 
e 


olaf. AQ.3.21. med 
Hol. Pa fodd y mae ini dderbyn ſwpper < 
yr Arglwydd yn deilwng ? Wc 


Atteb. Holed dyn ef ei hun , ac fellyſned 
bwytacd o'r bara, ac yfed o'r cwppan. ar 
1Cor.I11.28. Jirofe 

Hol. Beth os derbyniwch ſwpper yr Ar- nd 
glwydd yn annbeilwng , ſef tra fyddoch ynl'ln, 
eynroys ynoch eich hunan bechodau adnaby- edc 
ddus ? de 

Atteh. Yr hwa (ydd yn bwytta ac ya! h 
yfed yn annheilwng, ſydd yn bwytta acÞ* 2 
yn yfed barnedigacth iddo ei hun,am nad 
yw yn iawn farnu corph yr ns mY 
he 


| Catechiſm Tſcrythyrol. 47 
x[beb ddirnad rhagor rhrwng ſwpper yy Ar- 
) twydd a'i ymborth cynnefinol. |1Cor. 11.29. 
| Hol. Pa fudd 4 gaiff y ſawl ai der- 
mo 1ynio yn deilrong, ſef ai derbynio meyon bwri- 
Bid cryf yn erbyni pob rhyw bechod, ac mewn 
in{iiolchgar deimlad o gariad Chriff ? 
ml 4ttth. Ir rheini phiol y fendith yr hon 
- [i fendiger cymun gwaed Chriſt ydyw ; y 
q{þara a dorrer, cymun corph Chriſt yw., 
1Cor. 10.16, | 
yd} Hol. Pa fodd y mae derbyn ſwpper yr 
14 relwydd yn goſod arnom ychwaneg o rwy- 
Wnedigaeth #4 ddumioldeb ? 
per Atteb. Y mae derbyn ſwpper yr Argl- 
wdd yn gofod arnom ychwaneg o rwy- 
1lyg=edigacth i dduwioldeb wrth ddangos 
an, narwolacth Chriſt,cariad yr hwn yn marw 
Wirſom ni (ydd yn ein cymhell ni ; bob 
Ar-(inGaidd wfydd-dod, Gan farnu o honom 
\ v.90, OS bu vn farw trosbawb, yna meirw 
iy. <dd pawb: ac iddo farw tros bawb,fel na 
" Uyddei Pr rhai byw, fyw mwyach iddynt 
alu hunain, ond ir hwn a fu farw troſtynt 
a ach © 2 gyfodwyd, 2Cor.5.14,15. 
nad Hol. Onid yw byn hefyd yn goſod arnom 
14d, Pmedigaeth enwedigol i garu en gilydd? 
[ beb A tteh, 


4.3 Catechiſm Tſcrythyrol. 
Atteb. Ydyw: canys gorchymmynni 
ini rodio mevin cariad, megis y carod 
Chriſt ninnau. Epheſi'5. 2. Oblegid nyn 
yn llawer ydym vn bara, ac vn corph 
canys yr ydym ni oll yn gyfrannogion 0' 
vn bara. 1 Cor.10.17. 

Hol. Pa beth yw gweddi ? 

Atteh, Gweddi yw gwneuthur ein del 
ſytadau yn hyſpys ger bron Duw gyc 
a diolchgarwch am yr holl bethau da a da 
byniaſom. Phil.4. 6. 

Hol. Oni daylau ein geiriau ni mew 
gweddi dAcilliaw o'n calonnau ? 

Atteb, Dylaem dderchafu ein calonna 
 a'ndwylo at Dduw yn y nefoedd. Galat 
nad. 3. 41. 

Hol. 4i cyfreithlon yw grvedio mem 
iaith nis deallom fel y gwna'r papiſtiaid 
g yffredinol ? = . 

Atteb. Nag ydyw, nag ydyw: can - 
dylem weddio a'r deall, 1 Cor. 14. 1 
A thywallt ein calonnau ger tron Dui & 
Pal.62.8. | | 

Holl. Tatez onid. yr" n- 1nphvfrvithlon | 
y eynnulleidfaodd cyboeddus orter go: al a 
mewn iaith anadnabydaus i'r rhan fm) 

4 


BY = 0 NT I I 


Catechiſm Yerythyrol. Rs 49 K 
o'r bobl, yn ol arfer yr eglwyſydd ew 2 
T. Atteb. Oni rydd gwyr 4'r tafod yma-+ 


I drodg deallas, pa wedd y gwybyddir y y 


peth a leferir ? Canys hwy a lefarant wrth _ 
yr awyr: A pha wedd y dywed yx hun | 
fydd yn cyflawni ler anghyfarwydd, A- _ 
men, gan nas gwWyr beth a ddyweder ?. 
Am hynny y dywed yr Apoſiol Pax}, mat 
gwell ydoedd ganddo yn yr eglwys lefa- 
ru pum gair trwy ddeall.fel y dyſcai ecraill 
hefyd,na myrddiwn o eiriaa mewn tafod 
dicithr. 1Cor.14.9,16.,19. | 

Hol. Pa ryw ymddygiad corphorol a dd 
laem ni arfer wrth weddio ? 

Atteb. Dylaem addoli ac ymgrymmu. 
a goſtwng ar ein gliniau ger bron yr Argl- 
wydd ein gwneuthurwr. Pfal. 95. 6. 


Hol. Beth a wnawn ni er mwyn cael on | 


gweddiau a'n diolchgarwch fod yn gyme- 


radwy £ 
i Atteb. Rhaid ini dderchafu dwylo ſan- 
aidd heb na digter nac ammeu, ynghylch 


| | gallu Duw aiddaioni. (b) A phi*beth 


bynnag a wnelom ar air neu ar weithred, 
dylaem wneuthur pob peth yn enw'r Argl- || 
wydd Jeſu, gan ddiolch i Dduw a*r Tad © |) 

C trwyddo *| 


f 50. Catechiſm Ylerythyrol. 


trwyddo cf. 1 Tim. 2. 8, (b) Col.3.17* || , 
| Hol. Oni ddylaem ni wneuthur gweddiau 
at Angelion, a Mair Forwyn, a ſeinfiau || þ 
eraill, megis cyfryngwyr gyd a Daw troſom, || yp 
fel y mae arfer y Papiſtiaid ? -#y 
- _ Aneb. Y ma&'n gwbl anghyfreithlon. I. q 
i ni wneuthur felly,oblegid vn cyfryngwr 
(yn vnic) {ydd thwng Duw a dynion, y | ,, 
dyn Chriſt Jeſu. 1 Tim.2.5. | | 
Hol. Beth os edrychwn ar anwiredd yn || », 
ein calonnau, a'i pynwys yno, pat weddiom ? || (y 
Atteb. Os edrychwn ar anwiredd yn y 
ein calonnau, ni wrendir Arglwydd ar- || ,, 
nom nl. (a) Nid yw Duw yn gwrando 
pechaduriaid, | diedifeirio! | ond os yw || 1; 
neb yn addolwr Duw, ac yn gwneuthur 
* el ewyllys ef, hwnw y mae efe yn ei wran- ol 
do. Pſal.66.18. (a) Joan.9.31. dd 

Hol. Beth a fydd ar ol marwolaeth ? 

Atteb, Goſodwyd i ddynion farw vn- 
waith, ac wedi hynry bod barn. Heb.9. | D 
2 7+ 1 

Hol. Pwy a fydd y Barnwr ? 2 

Atteb: Y Tad nid yw yn barnu neb, {1 
eithr efe a roddes bob barn ir Mab. Joan. || 


5. 22. 
Hol. 


"22; © 0 W HV . © 


Catechiſm Tſerythyrol. 

Hol. Pry a raid iddynt ymddangos 0 fi | 
en y Barnwr hn ? 

Atteb, Rhaid ini oll ymddangos ger 
bron brawdle Chriſt, fel y derbynio pob 
vn y pethau a wnaethpwyd yn y corph, 
yn ol yr hyn a wnaeth, pa vn bynnag ali. 


da ai drwg, 2Cor.z.10. 


Hol. Pwy yy y ha: 11 chant ew  brorry'n 
euog gan y Barnwr bra ? 

Atteh. Nid oes y:. awr, ac nt bydd y 
pryd byany, ddimi durenedigacth ir thai 
{ydd yn Grift Jetu, -..ze wir Griſtianogion, 
y rhai ſydd yn rhodionid yn ol y cnawd 
ond yn ol yr yſpryd. Rhuf.S.1. 

Hol. Pa b.th a rapflammar Farn gyffre- 
ain ? 

Atteb. Caiff pawb a'r{ydd yn y beddau 
glywed lleferydd Mab Duw,a hwy a ddcu- 
ant allan Joan.5.28.29. 

Hol. Pa beth a ganiyn y Farn gyffredin ? 

Atteb. Pan ddat-cuddier cyhawn fan 
Duw i dalu i bob un yn 6l cl weithredoedd, 
Ir rhai trwy barhau yn gwneuthnr da, 
a geifiant ogoniant, ac anrhydedd, ac an- 
llygredigacth, Chriſt a rydd fywyd tra- 
gwyddol, cithr i'r rhai = gynhennue, - 

AC. 


J2 


Catechiſm Yſerythyrol . 
ac annufydd i'r gwirionedd, eithr yn v- 
fydd 1 anghyhawnder, y bydd lida digo- 
faint, trallod ac ing, ar bob enaid dya 


{ydd yn gwneuthur drwyg : cithr gogoni- 


ant ac anrhydedd, a thangneddyf, i bob 
vn ſydd yn gwneuthur daioni. Rhutf. 2.5, 
6,7,929,10. 

Aol. Beth a ddigwydd i*r bjd khwn gwe- 
dir Farn ? 

Atteb. Tn nydd4 mawr ys Arglwydd y 
nefoedd ant heibio gyd a thwrwf, a'r 
defnyddiau gan wir wres a doddant, a'r 
ddaiar a*r gwaith a fyddo ynddi a loſcir. 
2 Pet.3.10. 

Hol. Gan eich bod ye proffeſſu eich cre- 
diniaeth am y pethau hyn, pa fatb. ddyn a 
adylech chwi fod ? 

Atteb. Dylwn fyw mewn ſancaidd 
yrnarweddiad a duwioldeb, a gwneuthur 
fyngoreu ar fy nghacl ganddo ef mewn 
tangneddyf, yn ddi frycheulyd, ac yn 


ddiargyoedd. (a) A bod yn ficr a di-ſ 


ymmod,a helaeth yngwaith yr Arglwydd 
yn oecſtado), a ii'n gwybod nad yw fy 


Hafur yn ofer yn yr Arglwydd.2Pet.3.11,f 


14. (a) 1Cor.15.55. 
D'I WEDD. 


A ma :iccd > a £5 me , a. cf ..,0M £A 


nnd 


Y deg gorchymmyn, ExoJ.20, 


ba UW a lcfarodd yr holl eiriau hyn 
Mt- þþ gan ddywedyd, myti yw yr Argl- 
ob | wydd dy Dduw3' yr hwn ath ddug di 


5,1 allan o wlad yr Aipht, o dy y caethiwed. 
'I, Na fydded it dduwiau craill ger fy 

mron 1. | 
2, Na wnait ddelw gerfiedig, na livin 


' y| dimary ſyddyn y nefoedd vchod, nac ar 


2x y fydd yn y ddaiar ifod 3 nac ar y {ydd yn 
a*rf| y dwtr tany ddaiar : Nac ymgrymma idd- 
ynt, ac na waſanaetha hwynt : oblegid 


myh yr Arglwydd dy Dduw wyf Dduw 


eiddigus, yn yimweled ag anwiredd y ta- 


'| redd genhedlaeth o'r thai am caſant : ac 
dd} yn gwneuthur trugaredd i filoedd, or 
wrfl rhai am carant, ac. a gadwant fyngor- Þ} 
xn chymynion. | 
yn 3. Nachymmer:enw yr Arglwydd dy 


:-1 Dduwyn ofer : canys nid dieuog gan yr 
Arglwydd yr hwn a gymmero ei enw && 
fil yn ofer. 

4. Cotia y dydd fabboth iw ſanctciddio 


_ 


dau ar y plant, hyd y drydedd ar bedwa-. 


ef, Chwe diwrnod y gweithi, ac y gwnei_ - 


| 


| 


* 
. 


_— Mu as da T's — 27" I ET RG. IE RE 4: © 4 


dy holl waith, ond y ſeithfed dydd ywI[Gx 


Sabbathyr Arglwydd dy Dduw : na wna 


ynddo ddim gwaith, tydi na'th fab, na'th 


ferch, nath waſanacthwr- nath waſana- 
eth-ferch, nath'annifail, nath ddiethr ddyn 
afyddo o fewn dy byrth-: o herwydd 
mewn chwe diwrnod y gwnaeth yr Arg|- 
wydd y nefoedd a*r ddaiar, y mor a'r hyn 
oll {ydd ynddynt, ac a orphwyſodd y 
ſeithfed dydd : am hynny y bendithi- 


odd yr Arglwydd y .dydd Sabbath, ac ai 


ſanReiddiodd ef. 

5. Anrhydedda dy dad ath-fam : fel yr 
eſiynner dy ddyddiau ar y ddaiar, yr hon y 
mae yr Arglwydd dy Duw yn ei rhoddi 
Itl. | s 
6, Na ladd. 7, Na wna odineb. 

S. Na ledratta. 

9. Na ddwg gam dyftiolacth yn erbyn 
dy gymmydog. 

10. Na chwennych dy dy .gymmydog, 
na chwenych wraig dy. gymmydog na'i 
waſanaethwr na*i waſanaeth ferch,na'iych 
na'i aſſyn, na. dim ar ſydd ciddo dy 
gymmydog. 


Gweddi | 


—— _— 


; Gweddi yr Arglwydd; Mat.6. 


IT I N Tad yr ywn wytyn y nefoedd, 


55+ ? 


; farReiddier dy enw : deled dy deyr- 
nas: gwneler dy ewyllys, megis yn y nef, 
felly ar y.ddaiar hefyd : dyro.i ni heddyw 
en bara beunyddiol; maddeu i ni ein 
dyledion, fel y maddeuwn-nineai'n-dyled- 
wyr: acnacarwainni i brofedigaeth, eithr 


. [ewared ni rhag drwg: canys ciddot ti 
Iyw*r deirnas, a'r nerth, a'r.gogoniant yn 


oes ceſoedd. AMEN. 
Pyngciawr Ffydd. 


"NRedaf yn Nuw Dad oll-gyfocthawsg, 

creawdwr nefa daiar : Acyn Jeſu 
Griſt ci vn mab ef, ein Harglwydd ni: yr 
hwn a gacd:trwy yr Yſpryd Glan, a ancd 
0 fair forwyn; a ddioddefodd dan Pon- 
tius Pilatusz a grocſhoeliwyd, a fu farw, 
xc a gladdwyd.a ddeſcynnod4 i vitern, y. 
trydydd dydd-y cyfododd o feirw 3 ef- 
cynnodd ir nefoedd; acy mae yn eciftedd ar 


I ddcheulaw. Dduw. Dad, oll gyfoethawg, 


C 4 oddiyno 


NG RELGS Wan: 


oddiyno y daw i farnu byw a meirw.Cregny 
daf yn yr Yſpryd Glan, yr Fglwys lafyy 
gatholig, cymmun y Sain&, maddeuanfſni 
pechodau, cytodial y cnawd, a'r bywid{os 
tragwyddol. Amen. dat 


Gwedd1 Foreuol. 


'S Fendigedig a gogoneddus Arg/Fith 
wydd Dduw, myh dy greadur tru{olv 
an wyf yn ewyllyſio yn oftyngedig gy 1W' 
fAlwyno ger dy fron di fy aberth foreuoby1 
o foliant a diolch, yr hyn yr wyf yn dei{it 
ſyf arnat ei dderbyn yn raſuſol drwy dy 
vnig anedig Fab a'm Achubwr anwyl, Jlad 
Yr wyt yn moliannu dy enw ſand net 
aidd am iti fynghadw i oddiwrth bery 
glon y nos acth heibio, ym mha vn 
gallaſwn huno hun marwolaeth, ett 
Tydi a adnewyddaiſt fy nerth corphoro 
a gorphwyltra cyſſurus, ac a'm cyfodai 
i fynu i weled goleuni diwrnod arall i rc 
dio ger dy fron di yn nhir y rhai bywy| adc 
Ynoti O Arglwydd yr wyh yn byw yi yr « 
ſymud ac yn bod, aciti y m2e i mi ddifja b 
olch am holl gyſſurus drugareddau fi} dig 
| mywyd 


57 
rnywyd, y rhai ſydd amſach nag y gall- 
 laffwyf eu rhifo. O na bai i gyfoeth dy ddai- 
uanfloni, a'th ddioddefgarwch a*th hir-yma- 
Widros fy nhywys i edifeirwch. Arglwydd 
daroſtwng, . fynghalon o herwydd na 
wneuthum a thi yn ol maintioli y truga- 
reddau a dderbyniais oddiwrthiti, canys 
bum anghofus am danat ti ac anufydd 
rg[Jith ſanctaidd gyfreithiau, pechais yn dy 
trJolwg di,a gwneuthum fy hun yn annhei- 
gy lwng I'm galw yn blentyn iti, ac 1 dder- 
off byn y gronyn llciaf o ddaioni oddiwxth- 
dei it tl, | 
djl Arglwydd daionus dod imi y fath deim- 
. lad o'm pechodau ac a weithio ynof gaſt- 


C&Jneb yu eu herbyn, a dod imi'y fath forrt- 


rant duwiol am danynt, ac a baro i mi-eu 
gadel, Ac yna yn ol dy dyner drugare- 
ddau yn Ghrift Jeſu rhynged bodd iti yn 
raſuſol ddeleu fy holl bechodau i, a rho- 
iy ddi imi gwbl a rhad faddeuant o honynt. 

Cynnorthwya fi drwy ffydd i gofleidio 
addewidion ac i vfyddhau i orchymynnion 
yr efengyl. Dod i mi gyfryw flydd, ac 
dy a buro fyrghalon.,ac a orchtygo holl brofe- 
digacthawr byd, y cnawd, &r cythrael, 


EI ———_— _ 


O Bydded 7th Lin Yſpryd fy ſang 
 ddio i, a dod i mi fwy oth ras a*th nerth 
fel y gallwyt orchfygu fy nwydau llygredis 
a phechadurus. : 

O Bydded ith ras a ddug iechydwriaff” * 
eth imiddyſcu imi wadu annuwioldeb : od! 
chwantau bydol, a byw yn ſobr, ac yn gy By 
fiawn ac yn dduwiol yn ybyd preſennol!?: 
gan edrych am y gobaith. bendigedig, aF \* 
ymddangoſiad gogoneddus y Duw Mawr 
a'm Achubwr Jeſu Griſt 3 yr hwn ai rho 
ddes ci hun droſoti, fel tm prynei oddiF' 
wrth bob anwiredd, ac 1m gwnelel y il 
awyddus i weithredoedd da. Dyddytn to] 
fy nghalon oddiwrth oferedd y byd bwnF* } 
a chynorthwya fi i ofod fy ſerch ar y pe t,[ 
thau ſydd vchod, lle y mae Chriſt yn ei?! 
ſtedd ar dy ddeheulaw di. Ac yr wyt yn" 
deiſyf arnat ti wilied arnaf fi er datonl H 
y dydd hwn, a chaniatta na ſyrthiwytſ}ſ®" 
i ncb ryw bechod, ac na redwyf i neb ryv 
berigl 3 cithr bod fy holl weithredoedd 1 
yn ol trefniad dy gyfreithiau di,gan wneu- 
thur bob amſer yr hyn ſydd gyfiawn yn | 
dy olwg di. | 
Gwna ddaioni hefyd i holl ddynol ryw,fol 

llanwerſf a 


nv 
ydc 
nd 


ida 


| 59 
n mnwer y ddaiar a gwybodacth yr Arg]- 
M ydd megis y mae'r dwfr yn toi'r mor. 

S:ndithia dy eglwys yn: y teyrnaſoedd 
5071 : - Bendithia ein Brenin a phawb a 
, Yodwyd mewn awdurdod dano ef. 
Bydd ddaionus a graſufol i'm holl ber- 
ynaſau, a'm caredigion, a*m cydnabod, 

i'r holl deulu hwn. ' O bydded ini 
re! gras th waſanaethu di wrth dy fodd 
\ fda duwiol ofn a pharch, ac i fyw yng- 
Kd yn y fath fodd yma, fel y byddo i ni 
zl byw ynghyd yn dy nefol deyrnas. 
£Jitolwg iti faddeu i'm holl elynion, a 
d imi ras iw caru,ac i wneuthur da idd- 
t, Diddana y rhai ſydd mewn'adfyd : ac 
; Frain ni oll a'th gyngor hyd oni.-dder- 
iech dini i ogoniant,drwy gytryngdod 
ni Harglwydd Jeſu Griſt, yn enw yr hwn 
wy(firiau yr wyt yn galw arnatzEin Tad&c. 


14 Gweddi Brydnawnol. 


Ieu- 

yay Arglwydd th gadwraeth di yr wyf 
yn ymroddi y nos hon, gan dalu iti 

yw,ſfoich am fy nghadwedigaeth, a phob cy- 

werſſe a roddaiſt ti i mi y dydd hwn a p_ 

amler 


.. 60 - | 
- amſer,yn enwedig am Jeſu Griſt dy ddaw 
annhracthadwy, a'r holl gynnorthwya 
bendigedig a ganiatei drwyddo ef, fcl 
caffwyt ddedwyddwch tragwyddol. 
Bydded ith gariad fy nghymmell i bol 
rhyw ſanQaidd vfydd-dod; aci'th drig; 
reddau fy annog i'm hoffrwm fy hun it 
yn aberth byw, fanctaidd a chymeradw 
yr hyn yw fy rheſumol waſanaecth. 
Attolwg iti na chofia i'm herbyn ddin 
o'r gwendid a'r ynfydrwydd a wneuthu 
chadw fi y nos hon dan adenydd dy r@ fr 
gluniacth : Na bydded i ddychryniadauffi P 
nghythryblu, nag i ddrwg feddyliau f 
meddiannu : Dod i mi gwica gorphyw 
ſtra cyſſurus, a chyfod f1 y boxeu yn fywi 
ac yn. deimladwy oth breſennoldeb di.ac 
bwriad w.di ei adnewyddu ardreulio 
hyn ſydd yn ol o'm bywyd yn dy ofn : 
ith ogoniant. Hyn yr wyf yn ei ofyn jt 
oſtyngedig yn enw dy Fab a'm Achubyf gw 
 anwyl Jeſu Orifſt, gan weddio ychwang yd: 
fel y dy{codd ctc imi3 Ein Tad &c. Þ© nc 


 TERFYN. 


LLYRGE]LL 
GENE AETAOL 
CYMRU 


At y Darllennydd. Y 


Y Cymro anwyl,o herwydd i ragluniaeth 
gyabyrfu gwyr dteithr i wneuthur lles 
in gwlad ni, gan ddarparu llyfrau iddi, ir 
if cyfrannz i'r greniaid yn rhad, ac aw cael yn 
wy 4da'r newid ir cyfoetbog, dylit dderbyn y 
cymwynas yn ddiolchgar, a groneuthur y def- 

din 1yd4d gorex o bonarv. | | 
u Wrth fod dyledus a chyffredin barch 3 lIy- 
7 14 frau *r Eſcob Uſher, y mae y pryd bn y 
zuſſ Prifannau o'r Gretydd Gryttianogol 9; 
1 || grynodeb ef wedi ex hail-preintio yn Gymraeg. 
'wyl Ond o berwydd bod yr yſcrythyrau prthynol 
wig i bob pronge wed eu pennori yn fyrr a figurazt 
ach rhifyddiaeth, heb nemawr o'r ymadroddion 
io W1ſcrytbyrol wed; ee goſod av {ary yn gvflawn, 
fn © «c nad yw byfedr a hawdd gan bi droi 
n jſ -t y Zleoedd bynny pn ca biplam 5 fieerhan Pr 
abvf grviriozedd;, wele yma Gatechiſm avall, ys 
ang] y4d yn yſbyſu *r athrawiaeth Griſtianogol 
yngeiriau *r ſerythyr lan yn gyfanneda, yr 
awr-hon ytt dyfod ith law yn newydd-bcth. 
Ac y mae'r llyfr a elwir y Llwybr Hyftordd 
gr ncfocdd, yn cacl ei wn gweirio befyd,a the- 


761 


bygol y o6i ef ith axwain txz *'r Ie goreu 
cyn y gaiaf Tr awrhon pan yw llyfrau di 
yn amlban yn ein myſc ni, y rhai man fel y 
gwlith, - rhai mwy on y giew, cymwpys 
7ni firwythloni yn gyfattebol, rhag ir Gwin- 
Hana Hiefol Hitt os byddwn yn ddignwd, 
' agwnenthur y boen a gymerer wrthym 31 
* ofer. Gmeddiwn a byddron daer am gael 
gan y Tad Goruchaf adeiladu ein gwladwyr 


yn ddiymod ar ſail yr Apsſtolion a'r Prophwydi, 


ac Feſ Grift e bun yn Ben-Congl-Faen. Er 
mwyn hynny ni bydd anhyfryd chw3s a dagrar 
7th waſnaethydd Ewyllysear © Þ 


Llundain, mis 
Mehefin 1682. 


Nodau rhifyddiaeth, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 8.0; 10, 1, 12,13, 14, 15, 10,17, 
18, 19, 20, 27, 22,23 24, 25, 26, 27, 
28. 29, 30, 31, 32,33, 34 35» 36> 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 462 47) 
48, 49, 59,51, 52, 53» 54» 55» 5%, 57» 
58, 59, 60, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 


68. 69, 70,71, 72, 73, 74, 75> 76, 77m 


78, 79, $0, 81, $2, 83, $4, $5, 96, 97. 


1b 
Bc 


\cl 
\d 
\dc 
if 
's 
\ng 
nN 
"vi 
\ll 


an 


Ls Llythyrenaur b, 


Ya BCChDDIEFFF GC Ngtfl. L 
MNOPPhRSTThUWYZ 

jk bcchd ddet i g ng hd 
"fm no p ph ristthvuwy 2 - 
6” heb d 4 efffghilllmnin 5p #6 
yr rſtthuwys2, | 
4 Pogciliaid. aciouwy. Aciouwy. 


at _ Yoylatau, 
Ib cb ib ob wb yb. 


Ic ec ic oc ue we ye. 


ich ech ich och uch wch ych. 
\d ed id od ud wd yd. 


6 Kid cad idd odd udd wad ydd. | 
7ot cf if off uff wif ff, _ 
Ps © is og ug wg ys: --- 


/»Þng eng ing ong ung wng yng. 
75h < ih oh uh wh yh. 

741 1 il ol ul wl yl. 

>Wll &1 ill oll u!l will yll. 

7>Þm_ em im om um wm ym. 
7eBn cn in on un wn yn. 6 


D 2 


k; 


. s »* 1% EF: 
F , y 
0 . 


Uo. by” 
Tp. ip.0 Þp_WP.YP» : + - 
rh iph oph- uph wph yph. 
i Fir or ur wr YT. 

'As 'es' Bs" ds us_WS ys. 


oo <L «+4 * 
ad w- þ , P 
"»* FS; 


_ *Ar et'it:ot ut wr yr. 
 Ath eth ith oth uth wth yth. 
_ Ba be bj bo bu bw by. 


Ca ce ci co cu cw cy. 
Cha che chi cho chu chw chy. 
Da. de di do du dw dy. 


' Dda dde ddi ddo ddu bs ddy. 


Fa fe ti fo fu fw fy. 
Ffa fe th flo flu Fiy ﬀy. 


- Ga ge gi go gu gw gy. 


Nga nge ngi ngo ngu- ngw ney. 


Ha he hi ho hu hw hy. 


La le li lo lu Iw ly. 
Lla Ile li lo lu hw ly. 
Ma me mi mo mu inw 1m; 


' Na ne ni no nu nw ny. 


Pa 'pe. pi po.pu pw py. 


| Pha phe pi pho phu phw phy. 


Ra re ri ro ru rw Ty. 
Rha rhe rhi rho rhu rhwy thy. 
Sz ſe ſi ſolu ſw fy, O 
Ta te ti to tu tw ty, 


